MATENDO YA MITUME 
KWA WATOTO. 


[THE ACTS OF THE APOSTLES IN SWAHILI.) 





LONDON: 


SOCIETY FOR PROMOTING CHRISTIAN KNOWLEDGE, 
NORTHUMBERLAND AVENUE, W.C. 


1902. 


SURA 


II. 


II. 


VIL 


MATHMUNI 


FUNGU I. 
KANISA KATIKA MAYAHUDI. 


KERASI 


Isa akawaambia Mitume wake wafanyeje alipokwisha 
kuwaacha—Wakamwona eal katika wing la nuru 
mbinguni ; 

Mitume na wangine AAA katika aoti Yeru- 
salemini—Mattiya akachaguliwa na kura kuwa Mtume 
mahali pa Yuda Iskarioti ... se ; 

Pentekote—Mahubiri ya Petro—Jamaa ya watu wengi 
wakamwamini Isa Masiha—Kanisa la Isa Masiha 

Mwujiza wa kwanza uliotendwa na Mitume—Petro akawa- 
hubiria watu Masiha—Petro na Yohanna wakafungwa 
gerezani.. ga 

Petro na vohani mbele ya makathi ae hs 

Hadithi ya Anania na Safira— Watu wengi tena wakamwa- 
mini Isa—Mataajabu makuu yakatendwa na Mitume ... 

Mitume wamefungwa gerezani— Malaika awatoa— Waka- 
fundisha hekaluni—Wamaletwa mbele ya makathi 


Google 


13 


30 


35 


iv. MATHMUNI. 


SURA KERASI 

VIII. Hadithi ya Stefano, Shahidi wa kwanza—Kuhukumu na 
kufa kwake ni as ve ‘ase, 239 

IX. Waanafunzi wa Isa wakaonewa wakili waanika di ilipo 
mjini Samaria—Wasamaria—Filipona Mweteopia ... 43 

X. Saul akamwona Bwana Isa njiani kwenda Dameski—Paolo 
katika Dameski na katika Yerusalemi iis 47 

XI. Petro akaponya Ainea—Akamfufusha Tabitha—Mataifa— 
Waongofu—Kornelio he . 52 


XII. Mataifa wengi wakamwamini Isa—Mfalme Herode Apipi 
akamwua Yakobo ndugu wa Yohanna—Petro akafungwa 
gerezani—Malaika akamtoa au W u n. 58 


Google 


SURA 


III. 


XII. 


MATHMUNI. 


FUNGU II. 
SAFARI YA UPELEKO ZA PAOLO. 


KERASI 


Paolo na Barnaba wakatoka kwenda kumhubiri Masiha 
katika inchi za Mataifa 


Mayahudi wakawatoa Paolo na Barnaba katika sı sunagogi— 
Kanisa katika EREA ae wasioamini waka- 
waonea Mitume .. ... 


Paolo na Barnaba katika Ikonio na Dietes WA aka- 
pigwa mawe—Paolo na Barnaba huko Derbe—Waka- 
rudi katika Antioki Shamini 


Mkutano mkuu wa kwanza, ama baraza ya Mitume na 
Masheikhi—Wakiyahudi .. 


Safari ya pili ya kuieneza Anj ili Paolo—Makanisa ya Asia 
—Paolo na Sila katika Filipi za oes 


Paolo na Sila gerezani—Tetemeko la inchi—Mlinda gereza 
Paolo na Sila katika Thessalonika na Beroya ... 
Paolo katika Atene—Muungu asiyejulika 


Paolo katika Korinto—Kuliaga kwa Mtume Kanisa katika 
Korinto—Akaenenda Yerusalemi ... 


Paolo akaanza safari ya pili—Waalimu wa uwongo— 
Paolo huko ee ee moto vyuo 
vya uchawi 


Hekalu la Artemi, Efeso ni—Paolo na wa fuaje sanamu 


Paolo akamkuta Tito Filipini—Paolo Troadina na Mile- 
toni—Agaho—Manabii ya Agano Jipya 


Google 


63 


70 


72 


77 


102 
105 


IIO 


vi 


MATHMUNI. 


Google 


FUNGU III. 
MATESO YA PAOLO, KUFUNGWA NA KUFA 
KWAKE. 

SURA KERASI 

I. Paolo yuko asa wakamkamata heka- 
luni ji sis 113 

II. Klaudio Lusia na ee Wanni wW KAA Paolo 
katika Mayahudi—Paolo akasema na Mayahudi 118 

III. Paolo mbele ya Waamiri Mayahudi—Klaudio Lusia aka- 
mwondoa marra ya pili katika Mayahudi 124 

IV. Mayahudi wakajaribu wamwue Paolo-- Klaudio iida 
akampeleka kwa Felike, liwali wa Kaisariya 127 

V. Paolo mbele ya Felike—Paolo akakaa mfungwa—Ahadi 
zake Muungu ; . ; .... 130 

VI. Paolo mbele ya Festo—Paolo ikitaka WA AWA na 
Kaisari wa Rumi 133 
VII. Paolo mbele ya Mfalme nee 136 

‘VIII. Paolo akatweka katika Kaisariya—Tharuba—Njozi ; ya 
Paolo ... Se ; .. 140 

IX. Paolo EERE T baharia—Mawimbi—Baharia ais. 
pandisha chombo kwa pwani kisiwa Melita .. . 143 

X. Kisiwa cha Melita—Paolo na nyoka—Miujiza ya apenas 
ya Paolo—Paolo katika Rumi 146 

XI. Paolo katika Rumi—Nyaraka za Paclo—Selaha za Muu- 
ngu— Paolo akaletwa mbele ya waamuzi .... 148 
XII. Paolo marra ya pili mbele ya waamuzi 153 

XIII. Athabu ya Mayahudi—Tuliyofundishwa na Matendo ya 
Mitume—Kanisa na Ukombozi katika Masiha Isa 155 





FED Ke 


PRY) wi A 


FUNGU I. 
KANISA KATIKA MAYAHUDI. 





SURA I. 


Isa akawaambia Mitume wake wafanyeje alipokwisha 
kuwaacha— Wakamuona akipaa katika wingu la 
nuru mbinguni. 


Soma Matendo i. 


yf | MESOMA watoto katika Masomo ma- 
takatifu kama Muungu aliumba uli- 
mwengu mzuri huu na vitu vyote 
vilivyomo, akasema kama mwema 
sana. Akamweka Adamu na Hawa katika bustani 
ya Aden, wailime waitunze. Wakapata furaha 
nyingi huko sababu walikuwa wema kabisa, 





Google 


8 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


Muungu akazungumza nao akawabariki; lakini 
baada ya kitambo Sheitani (ndiye adui wa Muungu 
na waana adamu) akamshawishi Hawa afanye ali- 
yokatazwa na Muungu, asifanye Hawa akampata 
Adamu afanye vivyo hivyo. Wakala matunda 
walioyaambiwa na Muungu wasile, hivyo hawaku- 
mtii Muungu na hivyo thambi na huzuni zikaingia 
ulimwenguni. Muungu hakupendezwa tena na 
Adamu na Hawa; akawatoa katika bustani hii 
nzuri, wangalikaa na huzuni milele na watoto wao 
tena, kama Muungu hangaliwaahidi wapate Mko- 
mbozi. Wakati ulipowadia Muungu atimize ahadi 
yake, Isa (Muungu mwokozi) akazaliwa na Bikira 
Miriamu, akawa mwana adamu. Akaendelea aki- 
fanya mema, mwisho akatwaliwa na watu wabaya, 
akasulibiwa—lakini siku ya tatu akafufuka kabu- 
rini, akajionyesha kwa waanafunzi wake. 

Isa sasa amekwisha kazi ile kuu aliyepewa 
“afanyize huko ulimwenguni na Muungu Baba wake 
alipokuja kwanza; mtapenda kusikia kama kiisha 
kufufuka kaburini, akapaa mbinguni katika wingu 
la nuru: tena walivyotenda Mitume wake Isa ali- 
pokwisha kuwaacha. Luka aliandika haya yote 
katika chuo kilichokwitwa, “ Matendo ya Mitume.” 
Hadithi nyingi zimo ndani zitakazokupendeza sana, 


Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 9 


Hizi nitajaribu niwaambie kwa ginsi nathani mta- 
zisikia. Mtasikia habari za mtu mwema mmoja, 
aliyempenda Isa, alipigwa na mawe hatta kufa. 
Ginsi ya mtu mmoja wao waliotazama na waliosa- 
yidia kumua Stefano mtakatifu akawa halafu 
Mtume, akafundisha katika inchi nyingi kwa jina 
lake Isa, hatta yee mwenyewe akauawa kwa maana 
ya kuhubiri na kufundisha habari za Mwokozi. 
Mtasikia habari kama Roho Mtakatifu imetolewa 
juu ya Mitume na juu yao waliomwamini Isa hatta 
wakapata kufanya mataajabu mengi; na Mitume 
kwa Roho ile-ile wakaponya watu wagonjwa ao 
waliokuwa viwete kama alivyotenda Isa. Nitawa- 
ambia tena habari za Anania na Safira, waliokufa 
ghafula sababu waliomwambia Muungu uwongo ; 
na habari za Mitume wote, na Petro siku ingine 
walitolewa gerezani na Malaikaa ng’aaye wa 
Muungu. 

Kwa siku arobaini alipokwisha fufuka kaburini 
Isa akajionyesha marra nyingi kwa waanafunzi 
wake. Akawajulisha kabisa kama kweli amefufuka 
katika wafu, lakini hakukaa nao siku zote, kama 
desturi yake kabla ya kuteswa kwake. Marra hizi 
akawaambia mambo ya Ufalme wa mbinguni. 
Isa akafa atukomboc—atuokoe katika thambi na 


Google 


IO MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


Sheitani, aturudishe kwa Muungu—lakini tena 
akaja huko ulimwenguni apate kuusimaniesha 
ufalme wake. Ufalme huu wa mbingu ndio Kanisa 
lake Masihya. Isa akawapa Mitume wake nguvu 
katika Kanisa lake. Akawaambia, “Kama Baba 
alivyonituma Mimi, nami nawatuma ninyi.” Tena 
Isa akaahidi akae na Kanisa lake siku zote. Siku 
zile za mwisho Isa alipokuwa na waanafunzi wake, 
akawaongoza nje ya Yerusalemi hatta Betania, na 
wakifuatana, akawaambia wafanyeje atakapowaa- 
cha. Akawaagiza wakae katika Yerusalemi halta 
wapewe Roho Mtakatifu kama alivyoahidi Muungu. 
Kiisha watajaliwa wafanye mataajabu ama miujiza 
mengi, watu wapate kusadiki kama wametumwa 
na Muungu; na kwa kupewa Roho Mtakatifu 
watajua nini inawapasa kusema ya Isa, na wapa- 
teje kuonyesha kama yeye alikuwa wa kweli 
Mwokozi Muungu aliyewaahidia kwa manabii yake 
matakatifu. 

Alipokwisha sema mambo iays tena alikwisha 
fika mlima wa Zeituni akachukuliwa kwao, wingu 
likampokea katika machoni pao. Nao wakiangalia 
mbinguui akienda zake watu wawili wakawasi- 
mamia wenyi nguo nyeupe. Hawa walikuwa ma- 
laika, wakawaambia Mitume, “ Watu wa Galilaya 


Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. II 


mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu 
Isa aliyechukuliwa kwenu kwenda mbinguni, ata- 
kuja ginsi hiyo mlivyomwona akienda zake mbi- 
nguni.” Ndio haya aliyomwambia Isa mkohani 
mkuu katika sebule yake, “ Baadaye utamwona 
Mwana wa adamu akija juu ya mawingu ya 
mbingu.” Hivyo twajua kama wakati utakaowadia 
hakika atakuja marra ya pili juu ya mawingu ya 
mbingu pamoja na malaika matakatifu. Miili ya 
watu wote wa Masiha waliokwisha kufu watafufuka 
katika makaburi yao wataishi hatta milele. Kiisha 
wao walio hayi watachukuliwa katika mawingu 
waonane naye Bwana katika hewa na hivi sikuzote 
watakuwa naye Bwana. Miili yao itakuwa mizuri 
sana itang’aa kama mwili wake Isa Masiha mwe- 
nyewe ; haitaona tena uthaifu, wala kuchoka, wala 
kuwa mgonjwa wala kuona maumivu. 

Mitume sasa wameachwa peke yao. 

Hawakuwa matajiri, wala watu wakuu, wala 
wenyi elimu. Wangine walikuwa wavuvi masikini, 
walidumu katika umasikini. Hawakusoma vyuo 
vingi, wala hawakuwa na rafiki katika watu wakuu 
wa ulimwenguni. Lakini Isa akawaambia wafundi- 
she po pote kwa jina lake, wahubiri Anjili yake— 
habari njema, ya ghofira ya thambi. Wathani itafaa 


Google 


12 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


nini watu masikini hawa waambie watu habari za 
Isa? Nani atawasikiliza isipokuwa labuda watu 
wachache wamasikini wasio tena na elimu kama 
wao wenyewe? Kweli haingalifaa neno isipokuwa 
kwa kupewa Roho Mtakatifu. Huyu, walioambiwa 
na Isa wamngojee katika Yerusalemi. Hivyo 
wakapata kupewa na Muungu elimu na nguvu, na 
hivyo kwa msaada na mafundisho ya Roho Mta- 
katifu wakapata kufanya killa kitu walioamriwa na 
Bwana wao aliyefufuka. Nathani mtapenda kusi- 
kia kama haya pia yalitendeka, ginsi Mitume wali- 
pewa Roho, na ginsi kwa msaada ya Roho mtakatifu 
wakaendelea wakihubiri Anjili, hatta kwa kitambo 
watu wengi wakamwamini Isa. Waona waana- 
funzi sasa wanakwitwa Mitume. Jina hili wakali- 
pewa wale waanafunzi thenashara waliochaguliwa 
na Isa kufuatana naye sikuzote. Mtume, ndio mtu 
aliye tumwa—mjumbe ; na Mitume walitumwa na 
Bwana wao, Isa, wahubiri Anjili yake kwa viumbe 
vyote.” “Anjili,” maana, habari za Muungu ao 
habari njema; habari kama Isa Masiha amekufa 
msalabani atuondolee thambi zetu, na tukimpenda, 
tukimtii, atatupa maisha ya milele—maisha ya 
furaha huko mbinguni isiokwisha milele. 


Marko xvi. 15. 


Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 13 


Juu mbinguni kwa Babaye 
Juu mbinguni paking'aa 

Yee aliyesulibiwa 

Hatta tutahukumiwa 
Akingoja anakaa. 


Na wadogo awapenda 
Awaombea ’Mungu mkuu 

Kusamehe wakosapo. 

Na watoto wamwombapo 
Awasikiliza juu. 


SURA II. 


Mitume na wangine wakakusanyika katika orofa Yerusa- 
lemini— Mattiya akachaguliwa na kura kuwa Mtume 
mahali pa Yuda Iskarioti. 

Soma Matendo i. 15—26. 


[ITUME hawana sasa huzuni. Waka- 
rudi Yerusalemini kwa furaha kuu.” 
Gissi gani hii? Mtu tunayempenda 
sana akitoka kwetu tunaona huzuni. 

Gissi gani mitume wakaona furaha Isa alipowaacha. 

Nitawaambia maana. Isa alipokuwa nao waana- 

funzi kabla ya kusulibiwa, wakaamini kama yeye 

ndiye Mwokozi aliyepelekwa na Muungu, kama 
ndiye kwa kweli Mwana wa Muungu; lakini 


* Luka xxiv. 52. 





Google 


14 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


hawakufahamu kama imempasa kuteswa na kufa; 
hivyo mahali pa kuwa Mfalme wa Mayahudi 
akasulibiwa, wakathani kama hawezi kuwa Mwo- 
kozi wa watu wake Israeli; kwani hawakufahamu 
maana yake akisema atefufuka. Hivyo waana- 
funzi walikuwa na huzuni kuu, lakini siku ya tatu 
Isa akafufuka kaburini akajionyesha kwa waana- 
funzi wake. Sasa wakisikitika kumkosa Bwana 
wao, hawawezi kumwona, lakini wakajua kama ali- 
pewa mamlaka yote katika mbingu na katika inchi, 
wakajua tena atasikia kuomba kwao. Wakamwona 
akiwabariki na mikono, na mikono ilioinuliwa 
akipaa juu juu hatta uwingu liliong'aa likampokea 
katika machoni pao. Wakajua kama ndiye Mu- 
ungu Mwana, aliyetwaa mwili wa mwana adamu, 
aliyekuwa mwana adamu wa kweli—lakini Mu- 
ungu tena—wakajua kama amepaa hatta mbingu 
za juu kabisa, hatta mkono wa kuume wa Muungu; 
wakaona kama alikuwa karibu nao kuliko kwa 
kwanza. Hawawezi tena kumwona na macho ya 
mwili, lakini wakaona kama alikuwa sasa pamoja 
nao. Kweli alikuwa pamoja nao, kwa namna ya 
ajabu, na kwa ungana nao, na kwa kuwa karibu 
kuliko kwa kwanza; kwani alikaa katika mioyo 
yao, Roho ifanyayo hayi, 


Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 15 


Mitume na watu wote waliomsadiki Isa watu 
mia na asharini, wakakusanyika katika orofa wasali 
pamoja wakisema nao katika mambo yote aliye- 
tenda, akateswa. Naona labuda orofa hii ndio 
orofa Isa alipokula nao chakula cha mwisho na 
waanafunzi wake. Mitume wakati huu walikuwa 
edashara tu, kwa maana Yuda Iskarioti ule mbaya 
aliyemuza na aliyemtoa Bwana wake amekufa. 
Hivyo wale edashara wakathani vema kuchagua 
mtu wa pili mahali pake, mitume wasipunguzwa 
jumla aliyetaka Isa; lakini kwa gissi gani wapa- 
taje mtu kwa kazi bora hiyo? Gissi gani Mitume 
wapate kutambua Isa angalichagua nani awe 
mtumishi wake. Mwonaje? wakafanya gissi gan, 
wapate kujua haya? Ya kwanza wakachagua 
watu wema wawili katika waanafunzi wangine, 
Barsaba na Mattiya. Wakamwomba Isa, wakanena, 
“Weye Bwana ujuaye moyo wao wote, mwonyeshe 
mmoja uliyemchagua katika hawa wawili.” * Wa- 
kapiga kura zao, kura ikamwangukia Mattiya.t 
Hivyo Mattiya akawa Mtume na jumla ya Mitume 
ikawa marra ya pili thenashara. Maana ya kupiga 
kura? Kupiga ama kutoa kura hutendwa kwa 
marra kathawakatha, wangaliandika majina ya 

* Matendo i. 24. t Matendo i. 26. 


Google 


16 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


Barsaba na Mattiya katika karatasi wangalizitia 
mfukoni, tena wangalitwaa moja wao pasipo kucha- 
gua, jina hilo lingalitwaliwa na kura. 

Mitume na waanafunzi wote, na waanawake 
wataowa na Mariamu mama yake Isa wakangoja 
kuko Yerusalemi, kama Isa alivyowaamuru wape- 
we Roho Mtakatifu, wakasali pamoja marra nyingi. 
Hawakutenda jambo lo lote wasiposali. Wakasali 
walipochagua Mtume na sasa wakasali wapewe 
Roho Mtakatifu. Wangine wangalithani, sababu 
Isa ameahidi wapewe Roho Mtakatifu hapana saba- 
bu kuomba apelekwe ; lakini waona inatupasa kuo- 
mba tupate tulioahidiwa na Muungu; sisi tena ina- 
tupasa tuombe tupate karimu mbaraka hii. Maana 
kutaka hivyo Roho Mtakatifu? Sababu pasipo 
Yeye hatuwezi kumpenda Muungu, wala hatuwezi 
kumpendeza. Watu wenyi Roho Mtakatifu wampe- 
nda Muungu, tena wanapendana. Muungu amea- 
hidi wote watapewa Roho Mtakatifu waliomwamini 
Isa Masiha waliobatizwa katika jina lake. Isa 
akanena, “ Bassi kwamba ninyi mlio waovu, mwajua 
kuwapa waana wenu tunu ngema, kwa zayidi mara 
ngapi Baba aliye mbinguni atawapa Roho Mtakatifu 
watu wamwombao.” * Msisahau watoto kumwomba 
Muungu awape Roho Mtakatifu. 


* Luka xi. 13. 


Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


SWAHILI ACTS, 


Mtoto mdogo nalimjua— 
Mgonjwa kitandani, 
Wangine wote wakicheza, 
Yee kuchwa ukiwani : 
Kidirishani pake hua 
Mdogo akamjia 
Mwingine kwa sauti nzuri 
Hakomi kumwimbia. 


Alipoanza kwenda tu 
Kupata nguvu zake 

Uimbo akasikiliza 
Kidirishani pake 

Na yee hucheza taratibu 
Sauti hutuliza 

Hangalitake kamwe 
Ndege kumkimbiza. 


Na hivi Hua takatifu 
Vizuri amwimbia 
Moyoni mwake ndani killa 
Mtoto Mmasihiya 
Roho mtakatifu ndiye 
Ya muungu amwonaye 
Amwongozaye njia njema 
. Thambini amzuiaye. 


Sauti hii ya utulivu 
Dayim asikilize 

Ni Roho mkuu amkaliaye 
Kamwe asimkimbize 

Awe amini, safi, mwema, 
Aombe kwa juhudi; 

Thambi zamtoa Hua yule 
Moyoni, asirudi. 


Google 


17 


18 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


SURA III. 


Pentekote—Mahubiri ya Petro—Jamaa ya watu wengi 
wakamwamini Isa Mastha—Kanisa la Isa Masiha. 


Soma Matendo ii. 


>M IKU kumi baada ya Kupaa kwake Bwa- 
Yo na wao mbinguni, siku iliokwitwa siku 
ya Pentekote, Mitume na waanafunzi 
wote wa Isa wakakusanyika kama de- 
sturi yao kuomba na kuongojea karimu ya Roho 
Mtakatifu, walipokuwa wakiomba wakiongoja 
ikawa ajabu kuu. Lakini kabla ya kuwaambia 
habari za hii nataka kuwauliza kama wajua maana 
ya neno hilo Pentekote? Maana yake, siku ya 
hamsini baada ya Pasaka. Mayahudi walikuwa na 
siku kuu ndiyo karamu tatu katika mwaka: kara- 
mu ya Pasaka, karamu ya Pentekote, na karamu 
ya Vibanda. Karamu hizi za Mayahudi zilikuwa 
siku kuu takatifu kwa Muungu, watu wote walipo- 
furahi mbele ya Muungu. 
Muungu akaamuru killa Mwisraeli aenende 
hatta Yerusalemi amwabudu huko katika hekalu 
kwa killa karamu hiyo, ndiyo marra tatu kwa 





Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 19 


mwaka.” Sababu gani hii? Sababu hekalu nzuri 
la Muungu lilikuwa huko Yerusalemi. Hapana 
hekalu lingine katika inchi yote. Katika hekalu 
hilo tu watu wakapata kumwabudu Muungu kwa 
ginsi alivyowaambia wamwabudu—kwa thabihu. 
Kwa killa mji palikuwa nyumba za sala zilizokwi- 
twa Masunagogi; lakini katika Masunagogi haya 
hapana makohani, wala mathbahu, wala thabihu. 
Hivyo Mwisraeli aliyeketi mbali sana na Yeru- 
salemi hakosi kusema marra nyingi: “ Roho yangu 
yazitamani, yazizimilia nyua za Yahuwa, Moyo 
wangu na nyama yangu zampigia kelele Muungu 
aliye hayi.” t Hakosi kufurahi sana wakati wa 
moja ya karamu hizi ukiwadia, apate kumwabudu 
Muungu tena katika hekalu lake. Karamu ya 
Pentekote ilikuwa karamu ya mavuno ya ngano. 
Ngano ilikwisha katwa, ikawekwa ghalani, ikawa- 
pasa kufurahi na kumshukuru Muungu wakati 
huo. i 

Bassi waanafunzi walikuwa wakisali pamoja siku 
ya Pentekote, ilipokuja katika mbinguni sauti, kama 
upepo uvumao kwa nguvu, ukakaa kitwani mwa 
killa mwanafunzi nuru iliong’aa kama ndimi za 
moto. Killa mmoja mwao akapewa Roho mtakatifu 


* Kutoka xxxiv. 23, 24. - t Zaburi lxxxiv, 2. 


Google 


20 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


na Muungu kama alivyoahidi. Wakapata wakati 
ule kufanya miujiza mengi, wakasikizwa na watu 
katika lugha wasizojifunza. Wakatoka wote njiani 
kwa Yerusalemi, wakaona Mayahudi wengi walio- 
toka kwa inchi ngine mbali sana; kwani hatta 
kwa siku hizo palikuwa Mayahudi wengi wasiokaa 
kwa inchi yao. Wamekuja Yerusalemi kumwa- 
budu Muungu katika hekalu lake kwa siku kuu hii 
ya karamu, wakasangaa wote wakisikia waanafunzi 
hawa wa Isa wakaimba sifa za Muungu, killa mtu 
akasikia lugha yake yee, lugha ya inchi alitokapo. 
Lakini Mayahudi wa Yerusalemi wakasema, “ Wa- 
melewa na mvinyo mpya.” Bassi Petro aliyekuwa 
na Mitume wangine, akasema na watu walioku- 
sanyika kuona ajabu hii, akawaambika watu hawa 
-hawakulewa na mvinyo kama wanavyothani, kwa 
maana ilikuwa assubuhi saa a tatu tu, lakini wame- 
jaliwa na Roho Mtakatifu ya Muungu; tena kwa 
ishara, na miujiza mikuu hii Muungu akawaonya 
wote watubu waliitie jina la Bwana waokoke. Petro 
akajaribu kuwajulisha kama Isa waliyemsulibisha 
ndiye Mwokozi wa ahadi yake Muungu; ndiye 
Bwana waliompasa kumwitia, ndiye Masiha hawa 
wasiokubali. Waliposikia haya wakajaa hofu na 
haya, Kweli wamemsulibisha Mwana wa Muungu? 


Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 21 


Thambi mbaya hii itaka kusamehewa? Wathani 
ninyi Muungu atawasamehe? Kweli atawasamehe, 
kwani Isa amewaombea wale waliomwua. Haku- 
sema, “ Baba, uwasamehe, kwani hawajui wafanya- 
vyo?” Kama watu hawa waliomwua wakitubu kwa 
mgeukia kwa kweli. Wale watu wakasema sana na 
hofu kubwa na haya, wakamwambia Petro na Mitu- 
Me wangine, “ Tufanyani waume ndugu?” Petro 
akawaambia, “Mtubu, mkabatizwe killa mmoja 
kweli, wakimwomba Isa kuwa Mwokozi wao, Baba 
wake atawasamehe kwani awasamehe wote walio- 
wenu kwa jina la Isa Masiha, Muungu atawasamehe 
thambi zenu atawapelekea Roho Mtakatifu moyoni 
mwenu. Watu wengi kupita elfu tatu wakatubu 
wakabatizwa na furaha kuu. 

Msithani kama Petro mwenyewe amepata kuhu- 
zunisha watu hawa watubu kwa thambi zao. 
-Ndiye Roho Mtakatifu aliyemfundisha asemavyo, 
na Huyu tena ndiye aliyelainisha mioyo ya watu 
hawa waliposikiliza maneno ya Petro, aliyewaonye- 
sha ginsi wamekuwa wabaya. Wote waliomwamini 
Isa wakakusanyika marra nyingi, wasali, wafundi- 
shwe na Mitume, na kwa “ Kuvunja mkate ”—ndio, 
Usharika Mtakatifu. Killa siku wakazidi wale 
waliomwamini Isa waliobatizwa. 


Google 


22 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


Ufalme wa Isa ulimwenguni huu—Kanisa lake 
—umekuwa, waona na wanzo mdogo sana; lakini 
baada ya karimu za Roho Mtakatifu siku ya 
Pentekote likakua likazidi kama mbego mdogo 
uliotiwa katika inchi uliokuwa mti mkubwa. Mti 
unatustirisha katika jua kali na ndege za anga 
hukaa katika atawi yake. Hivyo watu wa Mu- 
ungu hupata kustirikishwa katika dunia, hupata 
tena raha na kustarehe kanisani mwa Isa Masiha. 


SURA IV. 


Mwujiza wa kwanza uliotendwa na Mitume—Fetro aka- 
wahubiria watu Masiha—Petro na Yokanna waka- 
fungwa gerezani. 


Soma Matendo ili. . 
wi N AAJABU—ama miujiza mengi— wa- 
4 litendwa na Mitume. Nitawaambia 
mmoja tulioandikiwa na mwanjilisti 
Luka. Lakini ni nini mwujiza? Mwu- 
jiza ni jambo aliloweza kufanya Muungu tu, lakini 
akipenda Muungu anaweza kumpa mtu nguvu 
apate kufanya mwujiza, illakini peke yake mtu 
hangaliweza kufanya mwujiza, kama weye na mi- 
ye hatuwezi. Mtu alipokufa akifufuliwa, ndio 





MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 23 


mwujiza, Ama mtu aliye hawezi sana, akipona, ama 
mtu kiwete hawezi kwenda akipona, akipata nguvu 
kwa neno tu ndio mwujiza. Umejua alifanya Isa 
miujiza mengi. Akamfufusha Lazaro katika kaburi, 
akaponya watu waliokuwa hawawezi kwa kusema 
nao. Akabadilisha maji kuwa mvinyo. Isa tena 
alipowaacha Mitume wake, alipokwenda mbinguni, 
akawajalia watende miujiza watu wapate kusadiki 
kama wamepelekwa na Muungu, kama Isa mwe- 
nyewe alitenda nao alikaa nao. Sasa mtasikia 
mwujiza wa kwanza uliotendwa na Mitume ulio 
andikwa katika kitabu chake Luka. 

Si siku nyingi baada ya Pentekote, Petro na 
.Yohanna wakafuatana kwenda hekaluni, saa ya 
kusali ya alasiri. Mtu masikini aliyekuwa kiwete 
toka kuzaliwa kwake, alikaa kitako mlangoni ulio- 
itwa mzuri, akaomba kwa maana hawezi kufanya 
kazi. Alipowaona Mitume akawaomba wampe 
fetha. Petro akamwambia, “ Tutazama sisi.” Aka- 
watazama kwa maana akathani Petro atampa 
fetha; lakini Petro alikuwa nacho kilichopita 
fetha kumpa masikini huyu: kwani Isa atamjalia 
Petro amponye huyu, miguu yake ipate nguvu 
kama miguu ya watu wangine: tena Petro aweza 
kumwambia habari za Mwokozi. Haya hayapita 


Google 


24 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


sana fetha kidogo? Bassi kiwete alipomtazama 
Petro, Petro akamwambia, “ Sina fetha miye lakini 
nitakupa kipitacho fetha: Kwa jina lake Isa 
Masiha, simama ukatembee.” Akamshika mkono 
wa kuume akamwinua. Wathani kiwete atasema 
niache, siwezi kutembea miye? La! katika . uso 
wake Petro na sauti yake akajulika kama Petro 
akimwambia, “Simama ukatembee,” haikosi atapata 
nguvu ya kutembea akijaribu. Akaona kama nya- 
yo zake na vifundu vya miguu yake zikapata nguvu 
akasimama kwa miguu, akaingia hekaluni pamoja 
na Mitume, akienda akiruka na furaha, akimsifu 
Muungu. Bassi mwujiza huu haukutendwa kwa 
ajili ya kiwete tu, lakini watu wamsikiliza Petro, 
Watayasikiliza zayidi maneno ya huyu aliyetenda 
ajabu hii, kunyosha miguu ya mtu kiwete na 
kumtia nguvu. Watu waliomwona kiwete aliye- 
pona kabisa, wakawaambia wenzao, wale wakawa- 
ambia watu wengi tena, hivyo upesi watu wengi 
sana waanaume na waanaake wakaja mbio, wapate 
kujua kama habari hizi za kweli, watazame huyu 
waliomjua akiwa kiwete na. watazame Mitume. 
Petro alipoona haya, akawageukia akawaambia : 
“Waume Waisraeli mbona mwatukazia macho 
kama kwa nguvu zetu sisi tumemponya mtu huyu?' 


Google 


i 
- 


PETRO NA YOHANNA WANAMPONYA KIWETE, 





I SH 
Ste] 


EAN ae OD 
Sine ii 





l i Original from 
Digitized by i i , ii ji - 
rize by GOC gle HARVARD UNIVERSITY 


26 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


Si siye tuliofanya hiyo, illakini Isa Masiha, Isa huyu 
mliomtoa mikononi kwa watu wabaya wamwue. 
Huyu ndiye Mwana wa Muungu, Mfalme wa 
Israeli; ndiye Mwokozi aliyemwahidia baba zetu 
Muungu; tena amemfufua katika kaburi aketi 
kwa mkono wa kuume wake. Lakini nyie hamku- 
“kubali awe mfalme wenu. Mmemwambia Pilato 
kama hamkumjua, kama siye mfalme wenu, mka- 
lilia, ‘Msulibishe! msulibishe!' Pilato alipotaka 
¿ kumwacha aende zake sababu ya siku kuu, na 
desturi ya siku kuu kumfungua mfungwa, mkase- 
ma ‘Si huyu, lakini Barabba—Barabba mwuaji. ” 
Petro akataka watubu—wasikitikie thambi yao; 
alipoona wakasikitikia, akawaambia kama Isa yu 
tayari awape kutubu na kusamehewa wakiku- 
taka. Atakuwa Mwokozi wao, atawaokoa katika 
ghathabu ya Muungu, atawapa Roho Mtakatifu 
wapate kuwa wema. Bassi alipokuwa Petro aki- 
sema, makohani na waamiri na jemadari ya hakalu 
wakawarukia Mitume wawili, wakawaweka katika 
gereza wasikimbie waletwe mbele ya waamiri assu- 
buhi. Maana kufanya hivyo? Kwa maana waka- 
kasirika na Mitume sababu kuwaambia watu kama 
Isa ndiye Mwana wa Muungu na Mwokozi Muu- 
ngu aliyewaahidia. 


Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 27 


SURA V. 
Petro na Yohanna mbele ya makathi, 


Soma Matendo iv. 


Yaa ATIKA mji wa Yerusalemi masheikhi 
makuu wakakaa barazani kuhukumu 
watu. Wakaitwa waamiri na jamaa pia, 
ikaitwa Sanhedrin. Watu walioshtaki- 
wa wamevunja amri wakaletwa mbele ya Sanhe- 
drin, na kama kweli wamekosa waamiri wakaamuru 
wapigwe. 

Petro na Yohanna walifungwa gerezani usiku 
kucha, mchana makohani wakawaleta mbele ya 
waamiri. Waamiri wakawauliza wamepataje ku- 
mponya yulekiwete na kwa jina lake nani wame- 
mfanya mzima? Bassi Musa akaamuru mtu 
akifanya mwujiza kwa jina lo lote lisipokuwa jina 
lake Yahuwa, auawe, kwa maana anafundisha 
watu wamwabudu muungu mgine; hivyo Mitume 
wangalisema wamefanya ajabu hii kwa neno la Isa 
Masiha, waamiri labuda wangaliamuru wauawe, 
sababu hawakumwamin Isa awe Muungu. Bassi 
nini tena wafanyaje Petro na Yohanna? Watao- 
gopa kusema wamefanya mwujiza huu kwa jina la 





» Google 


28 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


Isa? Atasema Petro, hamjui Isa? Ginsi alivyo 
sema marra ya kwanza, nyumbani kwa mkohani 
mkuu, mbele ya kusulibiwa Isa,—kwa maana 
akawaogopa wakuu ; tena Isa alipotwaliwa katika 
bustani waanafunzi wote wakamkimbia. Wa- 
kawa waoga wakataka kujiponya wenyewe tu. 
Kumbe, sasa wamethubutika sana, maana yake 
hii? Maana ya kuwa na hofu Isa alipokuwa nao? 
Magna ya kuthubutika sana, sasa alipowaacha ? 
Sasa walio peke yao? Kwa maana kweli si peke 
yao. Isa haonekani kwa macho, lakini kwa yule 
Roho Mtakatifu yupo nao. Roho Mtakatifu aka- 
wathubutisha. 

Waamiri wale wakawauliza, “Kwa nguvu gani 
ao kwa jina gani mmefanya haya ninyi?” Bassi 
Petro akawajibu, “Wakuu wa Israeli mkituuliza 
habari ya mambo tulilofanya kwa mtu kiwete, na 
kwa jina la nani tumemponya, twawaambia ninyi 
na watu wote wa Israeli, tumetenda mwujiza huu 
kwa jina la Isa Masiha mliomsulibisha. Muungu 
amemfufusha katika wafu wala hakuna mwingineo 
wokovu.” | 
Wakiangalia waamiri uthabiti wa Petro na Yo- 
hanna na mtu aliyeponyeka akisimama pamoja nao 
hawakuweza kusema neno juu yake, tena wakao- 


Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 29 


gopa watu; bassi walipoamuru Mitume waondo- 
shwe katika baraza, mmoja wao akasema, “ Watu 
hawa wamefanya ajabu—mwujiza mkubwa—watu 
wote wanaujua. Tufanyeje tena, tuwaambie waki- 
sema tena na watu tutawaathibu.” Tena waka- 
waita Petro na Yohanna wakawaamuru wasihubiri 
watu tena habari za Isa. 

Bassi Petro na Yohanna watawatii watu hawa? 
Wataacha tena kuwaambia watu habari za dsa? 

Utasikia. . 

Wakajibu na uthabiti wakasema: “ Imetupasa 
kuwatii ninyi ao tumtii Muungu? Hatuna buddi 
kusema mambo tuliyoyaona na tuliyoyasikia.” Bassi 
waamiri wangalipenda kuwapeleka Mitume gere- 
zani tena wangalipenda hatta kuwaua: wallakini 
hawakuthubutu kufanya hivyo kwani wote waka- 
msifu Muungu kwa haya aliyoyafanya Petro na 
Yohanna. Wakawaambia marra ya pili wasipofanya 
kama wameamuru, wataathibiwa. Kiisha wakawa- 
acha waende zao. Mitume wengine na wao walio- 
mwamini Isa waliposikia imewapata nini Petro na 
Yohanna, wote wakamsifu Muungu, wakamwomba 
awajalie wote waseme na uthabiti wingi kwa jina 
la Isa. Walipokwisha kuomba chumba kilitikisika, 
Muungu akafanya hivi kuonyesha kama amewasi- 
kia,—wakajaa wote na Roho Mtakatifu. 


/ 


Google 


30 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


Hawa wamwabuduo Isa wamejaa sana kupe- 
ndana. Walikuwa na moyo mmoja na ni moja, 
wala hakuna kujadiliana. Wao walio matajiri wa- 
kauza wanja na nyumba zao wakawaletea Mitume 
fetha wapate kuwapa masikini. 


SURA VI, 


Hadithi “ya Anania na Safira—Watu wengi tena waka- 
mwamini Isa—Mataajabu makuu yakatendwa na 
Mitume. 

Soma Matendo v. 

I WI MEKWISHA kusikia kama wamwabu- 
duo Isa wakapendana; kama matajiri 
wakauza vitu vingi walivyo navyo— 
wanja, nyumba, ama mali, — marra 
vyote walivyo navyo, kwa ajili ya masikini wao 
waliomwamini Isa Masiha. Mwanafunzi jina lake 
Yusuf, aliyeitwa na Mitume Barnaba, akauza 
shamba lake akaleta fetha yote aliyoipata kwa 
Mitume, wawape wale walioiihtaji. Lakini hatta 
kwa zamani zile za kwanza, palikuwa watu walioba- 
tizwa kwa jina lake Masiha wasiokuwa waanafunzi 
wa kweli wa Isa Masiha. Kama Mafarisayo, waka- 
fanya matendo mema waonekane na watu, wapate 





Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 31 


kusifiwa na watu, hakuna kwa kupenda Muungu 
na masikini. Bwana wetu akasema ya kwamba 
kanisa lake litakuwa kama juya alilotupa mvuvi 
baharini, na kama juya huvuta samaki nzuri na 
samaki mbaya, vivyo hivyo katika ufalme wake 
ulimwenguni watakuwa watu wema na watu 
wabaya. | 
Iko hadithi ya kusikitisha ya mtu jina lake 
Anania na mkewe Safira waliokuza uwanja waka- 
jiwekea kwa siri katika fetha waliopata. Anania 
akaleta yaliosalia ya fetha akaiweka mbele ya 
Mitume, akafanya kama ilikuwa fetha zote alizo- 
zipata kwa uwanja. Lakini Petro akajua kwa 
Roho ya Muungu jambo alilolifanya, akamwambia, 
“ Anania mbona umemsikiliza Sheitani ukajiwekea 
kwa siri katika fetha? Uwanja ulikuwa wako 
ufanye nao upendavyo, hapana lazima kuuza; kii- 
sha kuuza tena ungaliweza kuweka fetha yako; 
bassi maana kutuletea nuss ya fetha, ukajifanya 
kama ndiyo yote? Si mtu uliomwambia uwongo 
huu illa Muungu.” Aliposikia haya Anania aka- 
anguka akafa, wakamchukua nje vijana wakamzika. 
Muda wa saa tatu baadaye mkewe Safira akaja 
asipojua lililokuwa. Petro akamwambia, “ Sema, 
umekuza shamba kwa fetha hiyo aliyotuletea 


Google 


Digitized by Google 








THOS 
AUA epee | ae 


CNW 


Original from 


HARVARD UNIVERSITY 


KUFA KWA SAFIRA, 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 33 


Anania?” Akajibu “Ndiyo hiyo tuliyoipata.” Kii- 
sha Petro akasema maneno haya makutu, “Gissi 
gani weye na Anania mmepatana kusema uwo- 
ngo huu? Watu waliomzika mume wapo mla- 
ngoni watakuchukua wewe.” Kumbe! Safira tena 
akaanguka miguuni pa Petro, akafa, na vijana 
wakamchukua wakamzika pamoja na mumewe, 
Jamaa wote waliomwamini Isa na wote waliosikia, 
wakaogopa sana. Kama wakawa wangine walio- . 
shawishwa na Sheitani wafanye vivyo hivyo hawa- 
kosi wakasikitika wakamsihi Muungu awasamehe. 
Waona kama ndiyo baya mkuu kusema uwongo na 
thambi kuu mbele ya Muungu. Petro alipomwuliza 
Safira habari za fetha angaliisikitikia thambi yake, 
angalisema kweli, hakosi Muungu angalimsamehe : 
lakini akathani ataificha kwa kusema yasio kweli. 
Kama ndio kuogofya, mtu akianguka akafa wakati 
aliousema ama aliokitenda kitendo kibaya. Kama 
ndio kuogofya mtoto akiwa akafa katika hasira, 
ama katika kusema yasio kweli. Tutaweza ku- 
tumaini mtoto huyu imechukuliwa roho yake na 
Malaika mbinguni? 


Je watoto mkiona 
Hofu kwa hadithi hii 
Mfikiri kama ninyi 
Msemayo kweli kweli. 
SWAHILI ACTS. C 


Google 


34 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


Kama ninyi mmetenda 
Tendo la kudanganyisha 

Ama ninyi mmesema 
Neno moja la uwongo. 


Kama mmekosa hivi 
Mwombe ’Mungu mkinena 

“Kwa ajili yake Isa 
Nisamehe mtoto wako.” 


Mkumbuke kama ’Mungu 
Na maneno pia aona 
Na mawazo ayajua 
Bassi msiseme uwongo. 
Waona kama Anania akasema uwongo pasipo 
kunena. Akasema uwongo kwa kitendo. Hamjui 
labuda maana ya hii? Mkitenda tendo la kudanga- 
nyisha watu, watu wathani wasio kweli unatenda. 
uwongo, na hii mbaya kama mmeliusema. Labuda 
mbaya kuliko kusema uwongo kwa maana mkitenda 
tendo la kudanganyisha una nafasi ya kulifikiri 
hivyo imejulika kama umelifanya kwa nia yako. 
Sasa maajabu mengi yakatendwa na Mitume. 
Watu wakaleta wagonjwa, huko njiani, juu ya mike- 
ka na vitanda, illi Petro akipita kivuli chake kiwa- 
fkie. Na watu wengi waanaume na waanaake wa- 
katoka katika miji iliyo karibu na Yerusalemi wuki- 
chukua wagonjwa nao wakaponyeshwa wote. Hivyo 
Muungu akaeleza kama Mitume walikuwa wame- 


Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 35 


tumwa naye, amewapeleka wafundishe watu wote 
wamwamini Isa Masiha, Mwokozi wa ulimwengu.* 


SURA VII. 


Mitume wamefungwa gerezani— Malaika awatoa— Waka- 
fundisha hekaluni— Wameletwa mbele ya makathi. 


Soma Matendo v. 


“= MEONEKANA wakati huo kwa Mambo 
ya ajabu kama Isa kweli alikuwa pa- 
moja na Mitume wake. Mkohani 
Mkuu na Masadukayo waliposikia ka- 
ma Mitume wanafanya maajabu makuu, wakizidi 
kuhubiri mambo ya Isa na ya kiyama ya mwili 
wakawatia marra ya pili gerezani wapate kuwaleta 
assubuhi mbeli ya madiwani. Lakini malaika ya 
Muungu akaja usiku akawatoa nje. 

Malaika akawaambia, waende tena ndani ya 
hekalu wafundishe watu. Mkohani mkuu na ma- 
diwani wangine wakakusanyika assubuhi na ma- 
pema wakapeleka watu gerezani wawalete Mitume. 
Mwonaje? wakawakuta huko gerezani? Hakuna, 
malaika amawatoa. Kwa kitambo waliotumwa 





* 2 Kor. xil, I2, 


36 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


wakarudi kwa bwana zao, wakawaambia, “ Paku- 
fungwa tuliona pamefungwa salama salamini nao 
walinzi wamesimama mbele ya mlango, hatta tu- 
kifungua hatukuona mtu ndani.” Bassi wakisikia 
haya madiwani wakaingiwa na shaka wasijui la 
kufanya. Wakineneana katika haya, akaja mtu 
aliyewapasha habari, wao wakazidi kusangaa. 
Akawaambia, “ Kumbe! watu hawa mliowaweka 
gerezani, wako katika hekalu wamesimama wa- 
nawafundisha watu.” Yamekuwaje? Hapana 
mtu ajuaye. Wakaenda madiwani pamoja na 
watumishi kuwatafuta Mitume, wakawaleta kwa 
upole kwa maana wakaogopa watu. Mkohani 
mkuu Kayafa (yule yule aliyesema imepasa Isa 
auawe) akawauliza ya kwamba hawakukatazwa 
kufundisha kwa jina lake Isa; akasema, “Mme- 
jaza Yerusalemi na mafundisho yenu, mnataka ku- 
leta juu yetu damu ya mtu yule?” Maana yake, 
mwataka siye tuathibiwe sababu ya kumwua Isa? 
Hatta jina la Isa likamtesa Kayafa akaona kama 
jina hilo likaondoka siku zote kumtisha. Mi- 
tume wakamjibu Kayafa, wakasema, “ Imetupasa 
kumtii Muungu kuliko watu. Muungu wa baba 
zetu amemfufua Isa mliyemwua, amemweka juu 
kwa mkono wake wa kuume, amemweka kuwa 


Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 37 


Mwokozi wa watu wake Israeli, watubu wasame- 
hewa. .Na siye mashahidi yake Masiha, tume- 
mwona alipokwisha fufuka kaburini, tumemwona 
alipopaa mbinguni.” 

Kayafa na madiwani waliposikia haya waka- 
kasirika sana, wakafanya shauri wawaue Mitume. 
Mwonaje, Isa atawaacha watumishi wake wauawe ? 
“Hapana kazi kubwa wamfanyie bado? Na Isa 
atahubiriwa ulimwenguni Mitume wakiondolewa? 
Kazi yao haijaisha bado, tena hatta itakapokwisha 
hapana la kuwathuru. | 

Madiwani wakawatoa barazani, wakifanya shauri 
peke yao. Sasa walipokuwa peke yao mmoja wa 
madiwani, jina lake Gamaliel akawaambia wenzake, 
“ Afathali tuwaache watu hawa, kwa maana wasi- 
potumwa na Muungu kazi yao itaharibika ; lakini 
kama Muungu ndiye pamoja nao haijuzu kupigani 
na Muungu.” Madiwani wote wakathani hivyo, wa- 
kawaita Mitume. Walipowaamuru wasiseme tena 
kwa jina la Isa, tena walipowapiga wapate kuwa- 
tisha, wakawaacha waende zao. Petro na wangine 
wakaenda wakifurahi kama kwa sababu ya jina la 
Isa wakastahiliwa kuteswa, na killa siku katika 
"hekalu na katika killa nyumba wakahubiri Isa 
Masiha. 


Google 


38 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


Sheitani akajaribu kwa mambo mengi apate 
kulithuru kanisa—kuwathuru wao waliomwamini 
Mwokozi, waliobatizwa kwa jina lake. Mmejua 
kama wengi waliokuwa wenyi mali wakawapa 
Mitume fetha kwa waanafunzi masikini; illakini 
Sheitani akawatia uwivu wangine—Mayahudi wa- 
geni, (wale waliozaliwa katika inchi ingine,) waka- 
thani kama wakapata fetha kidogo kuliko Maya- 
hudi waliozaliwa katika inchi yao— wakathani 
wangine wakapewa nyingi, na wangine isiyotosha, _ 
hivyo palikuwa kunung'unika na kununa kati yao. 
Mitume waliposikia haya wakawaambia waanafunzi 
wachague watu saba wema na wenyi akili wa- 
angalie jambo hilo lakutoa fetha. Waone kama 
imetolewa kwa haki, kama wapate sehemu ya haki, 
kama wao waliohitajia ' nyingi wapate nyingi. 
Mitume wakawatia mikono watu hawa wawaweke 
kwa kazi hiyo. 

Jina la mtu mmoja wa hao Stefano. Roho 
Mtakatifu alikuwa naye akamjaza na hekima, na 
imani, na mapenzi makuu kwa Isa. Kwa sura 
itakaokuja mtazidi kusikia habari zake Stefano. 


Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 39 


SURA VIII. 


Hadithi ya Stefano, Shahidi la kwanza—Kuhukumu na 
kufa kwake, 


Soma Matendo vi. na vii. 


iw@AKOHANI wengi na watu wangine 
CA tena wakaongezeka sasa katika Kanisa, 
maana wakamwamini Isa Masiha kuwa 
Mwokozi wao wakabatizwa. Stefano 
akafanya miujiza mikuu katika watu, akawajulisha 
kama Isa ndiye Masiha. Tena Mayahudi wasioa- 
mini wakajaribu kupotosha maneno yake Stefano 
yaonekane kama yamekuwa uwongo, lakini aka- 
sema na hekima nyingi, kwani Roho ya Muungu 
akamsayidia wasiwezi kukomesha kazi yake njema. 
Kwa hiyo wakazidi kukasirika, wakamleta katika 
baraza kubwa ya makokani, na wazee, na waandishi 
ilioitwa Sanhedrin ; wakawaambia kama Stefano 
amesema maneno mabaya juu ya Musa, na juu ya 
Muungu. Bassi Stefano aliposimama mbele ya 
wazee hawa wakamtazama, uso wake ukawa mzuri 
ukang’aa kwa nuru ya mbinguni, kama uso wa ma- 
laika. Hatta hiyo haikulainisha mioyo yao, kuwa- 





40 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


fanya wema na wa upole. Tena Stefano akasema 
kwa Ibrahimu, Yusuf, Musa, Daudi, na Suleimani. 
Akawaambia mambo makuu na ya ajabu Muungu 
aliyowatendea na kwa watu wateule wake Waisraeli. 
Kuthubutu akithubutu akawaambia wazee wale na 
watu wote wasioamini kama wamefanya mabaya 
kumsulibisha Isa na kutoa kusikia Roho Mtakatifu. 
“Mkawaonea Manabii ya Muungu, hatta mwisho 
alipokuja Mwokozi—Isa aliye Mwana wa Muungu 
—mkamwua.” Wazee wakisikia maneno haya ha- 
sira yao ikawaka hatta wakataka kumrarua vipande 
vipande. Luka asema kama “wakasaga meno juu 
yake,” maana walikuwa kama nyama wakali kuliko 
kama watu. Stefano hakuwaona. Akakumbuka 
Isa Masiha tu na utukufu wa mbingu tu; akiwa 
amejaa Roho Mtakatifu akakodolea macho mbi- 
nguni akaona utukufu wa Muungu, na Isa ame- 
simama mkono wa kuume wa Muungu: akasema, 
“Tazama naona mbingu zimefunuka na Mwana 
wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa 
Muungu.” Usipokuwa wakati ule mmoja tu, Isa 
amenenwa kukaa kwa mkono wa kuume wa 
Muungu." Hapa tu amenenwa kusimama. La- 
buda ameondoka katika kiti chake amsayidie 


* Ef. i. 20; Col. iii. 1; Eb. i. 3, viii. 1, x. 12. 


Google 


7 
f x. 
Phy 


Meo. 
yr 
» 
v4 
= i 


KUPIGWA MAWE KWA STEFANO. 


ANIN, 
4 IS 


=. A Da ets age 
d p si vas SSD yey - . 
ar, MIS <A ha, < 
ITAA. gL, ~~ (ODE: 





Original from 


Digitized by | . 
itiz by (GOK gle HARVARD UNIVERSITY 


42 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


mtumwa wake aliye kama mwana wa kondoo kati 
ya mbwa za mwitu? Ama apate kumchukua 
kwake mwenyewe atakapouawa na adui zake. 
Watu wote waliosikia maneno ya Stefano wakalia 
sauti kuu, wakaziba masikio, wakajitupa juu yake 
wakamsukumu nje ya baraza, katika njia mpaka 
mlango wa mji. Huko nje ya mlango labuda 
papa hapa aliposulibiwa Isa, wakamtupia mawe 
hatta akafa. 

Mmejua Isa akawaombea wauaji wake akam- 
takia Muungu awasamehe, wangine wakasikitikia 
thambi yao kubwa wakawa waanafunzi wake Isa, 
siku ya Pentekoti. Hivyo Stefano alipokwisha 
kumtaka Isa amchukue kwake mwenyewe, akapiga 
magote akamlilia Muungu kwa sauti kuu kwa watu 
wabaya hawa waliokuwa tayari kuondoa maisha 
yake. Isa akamsikiliza Stefano kuomba kwake 
kwa adui zake, kwani, ajabu kuu! Mtu mmoja 
katika watu wabaya hawa alikwitwa Saul (halafu 
akaitwa Paolo) aliyemlilia Stefano barazani, aliye 
angalia watu waliokuwa wakimpiga mawe, yee 
akawa Mtume wake Isa Masiha, mwisho mwenyewe 
akauawa sababu kuwafundisha watu wamwamini 
Mwana wa Muungu. Sasa Stefano na Paolo 
wako pamoja na Isa katika utukufu. 


Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 43 


Nani hawa wenyi haki 
Kama vazi la weupe? 
Kweli hazipati taka 
Nguo hizi kwa milele. 
Hawaharibiki tena 
Watokapi wote hao? 


Ndio waliopigana 
Kwa heshima ya Mwokozi 
Hatta kufa wakashinda 
Wasitende neno baya 
Vema wamefanya vita 
Shangwi sasa wamevaa. 


SURA IX. 


Waanafunzi wa Isa wakaonewa wakalawanika—Filipo 
mjini Samaria— Wasamaria—Filipo na Mweteopia. 
Soma Matendo viji. 


yAADAYE ya kufa kwake Stefano madui 
yake Isa wakawa wabaya sana kwa 
waanafunzi huko Yerusalemi. Saul 
akawatafuta katika killa nyumba aka- 
wapeleka gerezani; wakapigwa, na wangine wa- 
kauawa. Kiisha wote wakatoka Yerusalemi, (illa 
Mitume) wakaenda mahali pengi katika Yudia 
na Samaria wakawambia wote wamwamini Isa. 
Vivyo hivyo mbegu zimetangaza zikipandwa ; 
hivyo waanafunzi wakatangazwa kwa ginsi hiyo 





44 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


watu wengi wakasikia habari njema ya Mwokozi 
wasingalisikia Mitume hawangalionewa—kwa ma- 
ana hawangaliacha Yerusalemi wala hawangalihu- 
biri mahali pengi. 

= Filipo aliyekuwa mmoja wa watu saba hawa 
waliochaguliwa pamoja na Stefano kutoa fetha kwa 
masikini, huyu akaenda katika mji wao Samaria 
akawafundisha watu huko. Wengi wakasadiki 
alilosema Filipo, wakabatizwa, kwa maana wakaona 
kama Muungu amemjalia afanye miujiza mikubwa. 
Palikuwa mmoja wapo aliyeitwa Simaan aliyejifa- 
nya aweza kufanya maajabu. Mtasikia tena habari 
za Simaan. 

Mitume huko Yerusalemi waliposikia alifanyalo 
Filipo huko Samaria wakasema wao kwa wao, 
“Imewapasa Wasamaria wahubiriwe Masiha?” 
Maana ya kuulizana swali hili ? 

Nitawaambia. Katika Waisraeli walioketi huko 
Samaria wengi wamechukuliwa na wafalme wa 
Ashur na watu makafiri wakaletwa katika inchi 
mahali pao;” na watu walioketi huko zamani za 
Mitume walikuwa asili iliyochanganika— waana 
wa wale makafiri na Waisraeli waliosharikiana nao. 

Waisraeli, waliokwitwa sasa Mayahudi, na Ma- 


* 2 Wafalme xvii. 24, 


Google TENS: "o oo 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 45 


samaria wakachukiana, wala hawakupatana kabisa. 
Labuda mtakumbuka kama yule mwanamke wa 
Samaria aliyemkuta Isa kisimani, akasangaa ya 
kwamba Myahudi amtakaye mwanamke wa Sa- 
maria maji, illakini baadaye Wasamaria wengi 
wakamwamini Isa, wakamtaka akae nao. Sasa 
Mitume wasipojua halisi wafanyaje kwa kuhubiria 
Wasamaria wakakumbuka maneno ya Bwana wao, 
Masiha, alipowaambia mbele ya kupaa mbinguni, 
“Mtakuwa mashahidi wangu.” Maana mtahubiri 
kwa jina langu, “Katika Yerusalemi, na katika 
Uyahudi wote, na Usamaria.” Hivyo Petro na 
Yohanna wakapelekwa Samaria na Mitume we- - 
ngine, walipofika huko Samaria wakamwomba 
Bwana Isa ampeleke Roho Mtakatifu kwa wale 
Wasamaria walioamini wakabatizwa. Kiisha Petro 
na Yohanna wakawatia mikono, Muungu akawa- 
pelekea Roho Mtakatifu. Yule Simaan (mtu yule 
mtakumbuka aliyejifanya awezaye kutenda maa- 
jabu) yule alipoona haya akawaletea fetha Mitume, 
akisema, “ Nipe na mimi nguvu hii killa nimtiaye 
mikono ampokee Roho Mtakatifu.” Simaan ali- 
kuwa mbaya sana akithani ataweza kumnunua Roho 
Mtakatifu, tunayepewa na Muungu kwa ajili yake 
Isa Masiha tu; Petro akamwambia Simaan kama 


Google 


46 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


alikuwa bado, mtumwa wake Sheitani wala hana 
sehemu katika Roho Mtakatifu. Akamwambia 
atubu katika uovu wake amwombe Muungu, wazo 
lake la moyoni lisamehewe. Simaan aliposikia ma- 
neno yake Petro akaogopa, akamsihi Petro amwo- 
mbee, lakini kama akasikitikia kwa kweli thambi 
yake, ama akaogopa kuathibiwa kwake tu, sijui. 
Kiisha kumhubiria Isa katika miji mingi ya Masa- 
maria, Mitume Petro na Yohanna wakarudi Yeru- 
salemi. 

Wakati huu Malaika ya Muungu akamwambia 
Filipo aende kwa njia ya ukiwa karibu na mahali 
palipoitwa Gaza. Akaona nini alipofika huko huko 
Filipo? Nani mtu huyu mweusi aliyekaa ndani ya 
gari? Na chuo gani hicho alichokishika mkononi 
akisoma kwa bidii? Siye Mwaisraeli lakini mtu | 
mwenyi nguvu nyingi chini ya Malkia yao Wa- 
etiopia—inchi ya Afrika. Anatunza hazina yake, 
lakini anampenda Muungu wa Israeli, anarudi kwa 
inchi yake toka Yerusalemi alikokwenda kumwa- 
budu Muungu ndani ya hekalu yake nzuri. Na 
chuo alichokisoma kwa sauti kuu ndicho chuo cha 
Nabii Isaya habari za Mwokozi atakayekuja. Kii- 
sha Roho akamwambia Filipo aenende karibu na 
gari; akaenda mbio akifika huko akanena na yule 


N 


Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 47 


mtu aliyekuwa ndani, akamwambia, “ Yamekuelea 
uyasomayo?” Mtu akamjibu, “ Nipateje mtu asi- 
ponionya?” Akamtaka Filipo apande akae naye 
ndani ya gari. Filipo akamhubiria Isa, naye Roho 
Mtakatifu akamweleza akamwaminisha pia aliye- 
mwambia Filipo. Kiisha walipofika mto wa maji, 
gari likazuiliwa, wote wawili wakashuka katika 
maji, Filipo akambatiza mgeni yule aliyetoka inchi 
mbali, akaenda katika safari yake akifurahi aki- 
msifu Muungu. 


SURA X. 


Saul akamwona Bwana Isa njiani kwenda Dameski— 
Paolo katika Dameski na katika Yerusalemi, 


Soma Matendo iz. 


nm ATOTO wangu mmekwisha sikia habari 
za Saul. Yule adui mkali ya Bwana 
na wote waliomwamini. Alisimama 
akitazama Stefano alipopigwa na mawe 
hatta akafa, na baadaye tendo baya lile, aka- 
waonea waanafunzi vibaya sana, hatta wakatoka 
Yerusalemi upesi waende pangine. Saul alipoona 
wamekwenda zao akazidi kukasirika akataka ku- 
wafuata awalete Yerusalemini tena. Akiisha pata 





Google 


48 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


nyaraka kwake Mkohani Mkuu kwa Mayahudi na 
watu wakuu wa Dameski apate msaada kwao akita- 
futa waanafunzi akasafiri kwenda Dameski. Uko 
wapi Dameski? Dameski ndio mji mkubwa wa 
Shami inchi iliyo katika kaskazini kwa inchi ya 
Waisraeli. Ulikuwa mji wa zamani wakati wake 
Saul, lakini umedumu mpaka leo, uko tena mji 
mkubwa na mzuri. 

Saul akathani ya kwamba akiwaonea waana- 
funzi wake Isa hatta wakiacha kumwabudu, hatta 
akiwaua atampendeza Muungu. Kwani hakuamini 
kama Isa ndiye Mwokozi aliyeahidika na Muungu, 
akathani ndiye mtu tu aliyejifanya kwa vibaya 
kuwa Mwokozi yule. 

Bassi tena Saul akafuliza kwenda Dameski. 
Moyo wake umejaa uchukio kwa Isa. Akaenda 
kusudi kuwatendea waanafunzi wake Isa vibaya. 

Baada ya kusafiri muda wa siku sita akawa karibu 
sana na Dameski—mji ulikuwa mbele yake, kitambo 
ataipitia milango yake—lakini kabla ya hajapafika 
likatukia jambo kwa Saul asilolisahau kabisa. 

Ikawa aththuuri, jua likaangaza sana, ghafula— 
kwa dakika—Saul akaona nuru kupita nuru ya 
jua na sauti kuu ikimwita. Mmesikia ngurumo 
ikivuma, mmeuona umeme ukiangaza, (labuda 


Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 49 


mmeogopa—hatta mwakumbuka ya kwamba ndio 
ngurumo yake Muungu * na umeme pia umeongo- 
zeka na mkono wake Muungu,) lakini sauti ilio- 
sema na Saul ilikuwa kubwa kupita ngurumo, na 
nuru ilioiangaza juu yake iliangaza kupita umeme. 
Ilikuwa ung'aao wa Muungu, na sauti ilikuwa 
sauti ya kutisha ya Mwana wa Muungu, akimwita 
Saul akisema, “ Saul, Saul, mbona wanifukuza?” 
Lakini yuko wapi Saul? Ameanguka chini kwa 
hofu kuu. Akatetemeka kwa sauti ya hofu, akao- 
gopa nuru ya ajabu; lakini akazidi kuogopa ali- 
potazama juu mbinguni, akiona Isa katika utukufu 
wake, huyu Isa amfukuzaye—huyu Isa waana- 
funzi wake awatendeao vibaya sana. Lakini 
hajui bado kama ndiye Isa anayesema naye, analia 
kwa hofu kuu, akisema, “ Nani wewe, Bwana?” 
Sauti ikamjibu, “Ndimi Isa unifukuzaye.” Isa 
hakumwambia Saul, “ Unawafukuza waanafunzi 
wangu,” lakini “ unanifukuza mimi;” hivyo mwaona 
kama mtu akilifukuza kanisa lake Isa Masiha, 
ama mmoja wa watu wake, ndio sawa sawa kama 
angalimtendea Isa mwenyewe vibaya. 

Lakini Saul akasema tena, akanena, “ Nifanye 
nini Bwana?” Bwana akamwambia, “ Ukiondoka 
* Zaburi lxxvii. 18. 

SWAHILI ACTS. D 


Google 


5O MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


uende Dameski na huko utaambiwa yote ulioa- 
mriwa uyatende.” Saul sasa amemwona Bwana 
Isa, na kama Mitume wangine alikuwa shahidi— 
akapata kuambia watu kama Isa amefufuka-kabu- 
rini—kama amemwona Mwokozi aliyefufuka. 

Sauti ikamwambia Saulaondoke,asimame. Bassi 
akaondoka akajaribu kutazama ; lakini hakuweza 
kuona kwani alikuwa kipofu. Nuru kuu imemwo- 
ndolea kuona kwake, sasa gizani anaweza kufikiri 
yo yote yaliyompata. Saul akajua sasa, kama 
huyu Isa aliyesulibiwa yuko katika mkono wa 
kuume wa Muungu, tena awezaye killa kitu. 

Watu waliofuatana na Saul wakamshika mkono, 
wakamleta katika Dameski. Kwa siku tatu Saul 
alikuwa na huzuni hatta hakula kitu wala hakunwa, 
lakini akasali marra nyingi. Isa atamwacha afe 
kwa huzuni? Hakuna ; Saul akafarajika kwa ndoto. 
Akaota kama mwanafunzi, jina lake Ananiya aka- 
mjilia akamponya. Siku ya tatu akaja Ananiya 
kwa kweli, akamwambia maneno mema. Aka- 
mwambia, “ Ndugu Saul, upewe kuona.” Isa aka- 
mtuma Ananiya akamjalia apate kumponya Saul. 
Marra ile Saul akapewa kuona akaam'ka kwa 
maisha mpya akabatizwa kwa jina la Masiha, 
thambi zake zikasamehewa. Akaanzaje Saul 


Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 5i 


maisha mpya yake? Akamhubiri Isa katika 
masungogi, kama ndiye Mwana wa Muungu.” 
Wote waliomsikia wastaajabu, wakasema, “Siye 
huyu aliyewaharibu walioomba kwa jina la Isa 
ndani Yerusalemi, akaja hapa kusudi hivi awalete 
wafungwa kwa Makohani wakuu?” Mayahudi 
wakakasirika hatta Saul angalikaa huko Dameski 
hakosi wangalimwua. Akaacha mji huu, akaenda 
katika inchi ya Arabu.t 

Halafu akarudi Dameskini akahubiri tena pasipo 
hofu kwa jina la Isat Mayahudi wakamsikiliza 
Saul marra hii? Sivyo, akizidi kuwashawishi 
wamwamini Isa wale wakazidi sana kumchukia. 
Wakesema atakufa, wakavizia milango ya mji 
mchana na usiku wapate kumwua. Apateje Saul 
kutoka Dameski asikari wakimvizia katika killa 
mlango wa boma refu lililozunguka mji kabisa? 
Waanafunzi wakafikiri wapateje kumponya Saul, 
wakafanya hivi: wakangoja hatta usiku wa giza 
kiisha wakamshusha katika dirisha juu ya boma 
katika kapu. Akaenda marra Yerusalemi na kwa 
waanafunzi walioko; lakini wakamwogopa wote 
wala hawakusadiki ndiye mwaanafunzi. Barnaba 


* Matendo ix. 20. + Gal. i. 17. 
1 Matendo ix. 27. 


Google 


52 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


akamtwaa mkono akamleta kwa waanafunzi akawa- 
ambia alivyomtendea Bwana. 

Huko tena Yerusalemi Saul akajaribu kuwa- 
fundisha watu wa kwake wamwamini Isa ndiye 
Mwokozi wapate uzima wa milele: lakini kulipa 
wema wake wakatafuta kumwua. Hatta siku moja 
Saul alikuwa akisali hekaluni, Isa akanena aka- 
mwambia, “ Hima utoke upesi katika Yerusalemi, 
kwani watu wako hawatakubali uwasemayo ya 
miye, nitakupeleka mbali kwa mataifa.” * - Kiisha 
waanafunzi wakamleta hatta Kaisariya, huko aka- 
panda chomboni akatweka kwenda Tarso, mji huu 
alipozaliwa. 


SURA XI. 


Petro akaponya Ainea—Akamfufusha Tabitha—Mataifa 
— Waongofu—Korneho. 


Soma Matendo x. 
hee MAUTASIKIA bado habari za Saul; 
| lakini ninazo hadithi nzuri za kuwafa- 
mbia ya mataifa waliomwamini Isa na 
vitendo vya Mitume. Mtasikia ginsi 
Muungu alivyowajulisha Mitume, ya kwamba mata- 
ifa hatta wale wasio ya dini ya Kiyahudi, wale 





* Matendo xxii. 18-21. 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 53 


watahubiriwa habari njema za Isa Masiha, ndiye 
Mwokozi. 
Kwa kitambo waanafunzi hawakuuthika kwa 
adui zao, na wakazidi watu waliomwamini Isa. 
Kanisa lote likakaa katika hofu ya Muungu na 
faraja ya Roho Mtakatifu. Kwa wakati huu Petro 
akaenda kwa miji mengi wa Sharon inchi sawa na 
kunona ya Kanaan karibu na bahari. Huko 
Ludda Petro akamponya mtu jina lake Ainea 
aliyekaa kitandani miaka minane; lakini huko 
mji wa Yoppa Petro akafanya mwujiza kupita huu. 
Mwanamke, jina lake Tabitha aliyemwaamini Isa, 
tena aliyekuwa mwema sana kwa masikini, akafa. 
Waanafunzi wakatuma watu kumwita Petro, aka- 
enda huko Yoppa. Kule akaona majaani wengi 
wakilia wakaonyesha kanzu na nguo alizowafanyia 
Tabitha. Petro akataka kujua afanyeje, akapiga 
magote akaomba, Isa akamjulisha ye kwamba atapa- 
ta nguvu kumfufusha Tabitha. Kiisha akaugeukia 
mzoga, akanena, “ Tabitha ondoka!” Loh! Tabi- 
tha akakaa kitako mtu mzima. Kumbe Petro 
akafurahi akimrudishia rafiki zake, lakini mwujiza 
haukutendeka kwa hawa tu, ulitendeka watu wote 
wapate kujua ya kwamba Muungu alikuwa naye 
Petro. Watu wengi wakamwamini Bwana Isa. 


Google 


54 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


Sasa lilionekana jambo la maana hatta kupita 
hilo. Mwajua ya kwamba Mayahudi peke yao 
walikuwa watu wateule wa Muungu ; tena kwa wao 
peke yao aliwaonyesha kwa Musa ginsi aabudiwe. 
Wao peke yao wakapewa amri zake, na safina ya 
maagano, na ahadi zake. Muungu akawachagua 
watu katika wao kuwa makohani wake na kutoa 
thabihu. Si sababu damu ya ng'ombe na ya mbuzi 
yaweza kuondoa thambi, damu yake Isa tu iwezayo 
hii. Lakini Waisraeli walifundishwa na thabihu 
ya kwamba Muungu hataghofira thambi isipokuwa 
katika Mwokozi aliyewaahidia mwenyewe. Katika 
thabihu nyama ikachinjwa, damu yake ikamwa- 
gika, hivi ikaonyeshwa kama Mwokozi atamwaga 
damu yake kwa watu. Mmejua Isa alikuwa Mwo- 
kozi huyu, yee ndiye Mwana wa kondoo wa 
Muungu aondoaye thambi, si za Waisraeli tu illa- 
kini za wote wamwaminio. Mataifa, (Waisraeli 
wakawaita wote mataifa ama wageni wasio wa 
taifa lao) bassi wale wakakaa pasipo kumjua 
Muungu kabisa kama makafiri sasa. Haikuwa- 
pasa Waisraeli waende kutazama makafiri, wala 
haikuwapasa kufanya urafiki nao illi wasipate 
kujua desturi mbaya zao wala kuziabudu sanamu 
zao, Wala haijuzu kula pamoja na watu wa taifa 


Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 55 


jingine wasile nyama Muungu aliyewakataza wasile. 
Mataifa wakapata ruksa kufundishwa habari za 
Muungu, wakiisha kutenda yote yaliyoamriwa na 
Musa, wakapewa ruksa kumwabudu Muungu ndani 
ya behewa ilio nje ya hekalu, tena kuleta nyama 
zitolewe kwa Muungu. Mataifa hawa wakaitwa 
Maongofu. Msipojua haya yote (nataka myafa- 
hamu) hamtasikia mengi nitawaambia. 

Sasa Muungu akamjulisha Petro na Mitume wa- 
gine kwa yeye, ya kwamba Anjili itahubiriwa siyo 
kwa Mayahudi ama Waisraeli tu, lakini tena kwa 
mataifa makafiri—watu wa killa inchi na wote walio- 
amini wabatizwe. Muungu akayafasiri haya kwa 
mambo ya ajabu sana, nathani mtapenda kuyasikia. 

Katika Kaisariya, mji wa Uyahudi karibu na 
pwani, palikuwa wakati ule akida ya jeshi ya 
Warumi—mtu anayeongoza asikari wanapokwenda 
vitani—jina lake Kornelio. Alikuwa mtu mwema, 
na mcha Muungu, akamwomba sana. Siku moja 
akamwingilia Malaika, akamwambia, Muungu 
amesikia kuomba kwako, ameyaona matendo yako 
ya mapenzi. Akamwamuru apeleke watu huko 
Yoppa, akamwite Simaan Petro atakayemwambia 
alivyompasa kufanya. Lakini Petro haendi kwa 
yule mtaifa amfundishe, asipomwambia na Muungu. 


Google 


56 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


Muungu amewaamuru Mayahudi wasile nyama 
zote. Nyama zisizoliwa wakaziita najisi; na Ma- 
taifa walikuwa kwa Mayahudi kama nyama najisi. 
Sasa Muungu akamjulisha Petro kwa njozi ya 
kwamba asimwite mtu mnyonge ama mnajisi. 
Katika ndoto Petro akaona njaa ikamuma, akaona 
nyama nyingi sana mbele yake, na sauti ikamtokea 
mbinguni ikamwambia, “Ondoka Petro uchinje 
ukale.” Lakini Petro akanena, “Sivyo Bwana, 
kwani sikula kabisa kilicho kinyonge ao najisi.” 
Sauti ikamwambia tena marra ya pili, “ Muungu 
alivyovitakasa usivinene wewe najisi.” Ikafanyika 
marra tatu. Petro alipoona shaka moyoni maana 
yao aliyoyaona, watu waliotumwa na Kornelio waka- 
fika hatta mlangoni kwake wakauliza kama yeye 
anakaa humo. Roho ikamwambia Petro afuatane 
nao. 

Siku ya pili wakatoka Yoppa wote kwenda Kai- 
sariya, Kornelio alipomwona Petro, akamwambia 
njozi yake, akanena, “Bassi sisi tupo hapa sote 
tunangoja tuyasikie tuliyoamriwa na Muungu.” 

Petro tena akamhubiria Kornelio na jamaa yake, 
Isa—hatta akiwa katika kunena, Roho Mtakatifu 
akawashukia wote waliomsikia. Petro akiona haya . 
akasema, “Aweza kukataza watu hawa wasibatizwe? 


Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 57 


Muungu hakuisha wapa Roho Mtakatifu?” Aka- 
wabatiza wote, akakaa nao siku nyingi azidi kuwa- 
fundisha mambo ya Isa. Hivyo ikafasirika ya 
kwamba ndio nia ya Bwana Anjili ihubiriwe kwa 
waana adamu wote wa dunia. Hakuwaamuru 
Mitume wake kabla ya kuwaacha, waende katika 
ulimwengu wote pia wahubiri anjili kwa watu wote? 

Bassi watoto wangu hamkufundishwa na haya 
mliyoyasikia kama ndio njema kusali? Lakini ku- 
sali nini? Siyo kupiga magote tu mkisema maneno 
pasipo kuyafikiri, siyo sala atakayoisikia Muungu. 
Shurti masali na moyo, si na midomotu. Mkimtaka 
neno mzee wako ama rafiki yako mlilotako sana 
mnasema kwa bidii, bassi mkitaka kweli Muungu 
awasikia shurti mwamwambie kwa bidii. Isa ape- 
nda kuzisikia sala za watoto wadogo, yuko siku 
zote akingoja awabariki. Uimbo huu utawasayidia 
wakumbuke kama inawapasa kusali. 

Kuomba si kusali kwa midomo, 
Nisipowaza maana iliyomo 


Shuruti nimkumbuke nimsaliye 
Kwa moyo nikatake fathiliye. 


Tunaposali, penzi lake kuu 

Twataka tukisema naye juu, 

Tuachilie mambo tukosayo, 
<1 Tupewe neema itusafishayo. 


Google 






58 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


Tokea mchangu nalifunzwa vema 
Baraba, ‘‘ Baba yetu,” kuisema. 
Na killa assubuhi na jioni 
Yapasa kuomba sali hii moyoni. 


Lakini nisalipo nikicheza 
Ao nikicheka ao kupeleza 
'Taona Bwana ; wapi nitaweza 
Mabaya niwazapo kumpendeza. 


Bassi magote nikimwinamia 
Haifai maneno tu kuangalia 
Lakini yatokayo midomoni 
Nitake kuyaomba kwa moyoni. 


SURA XII. 


Mataifa wengi wakamwamini Isa—Mfalme Herode 
Agrippa akamwua Yakobo udugu wa Yohanna— 
Petro akafungwa gerezani—Malaika akamtoa. 


Soma Matendo xii. 


O NETRO aliporudi Yerusalemi waanafunzi 
a Wy Z4 wangine wakamwuliza maana yake kula 
Wan. pamoja na Mataifa, na kuwahubiria 
Anjili? Wakathani Petro amekosa, 

kwani hawajapata kujua ya kwamba Isa alikufa 


Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 59 


kwa ulimwengu wote, si kwa Mayahudi tu. Petro 
akawaambia ginsi gani Bwana akamwamuru aende 
kwake Kornelio, na tena kama atawapa walioamini 
katika Mataifa, Roho Mtakatifu. Petroakawaambia, 
“ Nitawezaje kukataa kumtii Muungu?” Waana- 
funzi wakisikia haya wakamsifu Muungu ya kwa- 
mba hatta Mataifa wamepewa Mwana wake Isa na 
uzima wa milele. Kuliko haya yaliompatia Petro, 
Muungu akaonyesha kwa gissi kathawakatha na 
kwa mahali kathawakatha ya kwamba Isa ndiye 
Mwokozi wa watu wote pia Mayahudi na Mataifa. 
Mwakumbuka, Stefano akiisha kufa waanafunzi 
wakatendwa mabaya hatta wengi wakatoka Yeru- 
salemi, wakatawanyika wangine huko na wangine 
huko. Waanafunzi si wengi wakaenda Antioki 
mji mkuu wa Shami wakahubiri Masiya, kwanza 
kwenyi Mayahudi tu, kiisha wakaenda kwa Matai- 
fa, na Mataifa wengi wakamwamini Isa. Mitume wa 
Yerusalemi waliposikia kama wengi wa Mataifa wa 
Antioki wakawa waanafunzi wa Isa wakampeleka 
Mtume kwenda huko Antioki apate kuona ya kwa- 
mba hii ndio kazi ya Muungu ama sivyo. Waka- 
mchagua Barnaba rafiki yake Paolo, kwenda huko 
Antioki na Roho ya Muungu alikuwa naye, Barnaba 
akiona kama wengi wa Mataifa wakatupa sanamu 


Google 


60 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


zao wamwabudu Muungu wa kweli, wamtii Mwana 
wake Isa, akafurahi sana, akawaambia wamwamini 
Isa kwa mioyo yao yote, watende mambo mema wa- 
kitaka kuwa waanafunzi wake wa kweli. Waami- 
nio Isa wapya hawa wakataka kufundishwa sana. 
Barnaba akamwita Paolo aje amsayidie, na Mitume 
wawili wakawafundisha watu wa Antioki mwaka 
mzima. Huko Antioki waanafunzi wake Isa wakai- 
twa kwanza Wamasihiya. 

Wakati ule mfalme mbaya Herode Agrippa 
(alikuwa mfalme wa mwisho Mayahudi walio- 
pata kabisa) huyu akawathisha Mitume, akamwua 
Yakobo ndugu ya Yohanna kwa upanga; akiona 
imewapendeza Mayahudi akamtia Petro gerezani, 
nia yake baada ya siku kuu kumleta Petro 
mbele ya Maamiri wa watu, hakosi wangalimte- 
ndea mabaya kama walivyomtendea Stefano. 
Petro akiwa gerezani, Mitume wangine na kanisa 
lote ndani ya Yerusalemi, wakamwombea, Muungu 
akawatimilizia kuomba kwao kwa njia ya ajabu. 
Haikuonekana tumaini Petro atafunguliwa. 
Mikono yake ikafungwa na minyororo,—akalala 
kati ya asikari wawili,—milango ya gereza imefu- 
ngwa,—nje tena palikuwa asikari wangine walio- 
ngojea mbele ya milango. Maadui yake wapataje 


Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. ÓI 


kufanyiza nini tena wamzuie asitoke? Hakuna; 
lakini Muungu aweza kumfungulia akitaka. Ikawa 
karibu siku ile Petro atakapoletewa mbele ya 
maamirai aathibiwe—auawe labuda—lakini usiku 
ule—ule nuru kuu ikaonekana chumbani pa 
giza kwake. Nuru ikatoka wapi? Palikuwa Ma- 
laika ya Muungu, aliyeng'aa. Malaika akamwa- 
mbia Petro aondoke amfuate. Akiondoka mi- 
nyororo ikamwanguka na milango ikafunguliwa 
Mlango mkubwa wa chuma katika ukuta wa nje 
ukafunguka pasipo mtu. Walipofika njiani malai- 
ka kaakamwach Petro aende apendako. Petro ali- 
pojirudi, kwani kwanza akasangaa hakujua afa- 
nyavyo—akaenenda mpaka nyumba waanafunzi 
wengi wanapomwombea, awaambie ya kwamba 
Bwana amemtoa gerezani. 

Luka asema, Petro akaja nyumbani pa Maryamu 
mama wake Yohanna, mwenyi jina Marko, wengi 
waliokusanyika wakiomba. Petro akigonga mlango 
kijakazi akaja asikie, jina lake Roda. Alipo- 
jua sauti ya Petro, hakufungua mlango kwa furaha, 
akaingia mbio, akanena kama Petro anasimama 
mbele ya mlango. Wakamwambia, “ Una wazimu.” 
Akasema kwa nguvu kama ndivyo. Wakanena, 
“Ni Malaika wake.” Petro akashinda kugonga, 


Google 


62 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


hatta walipofungua mlango wakataajabu. Naye 
akawafanyia ishara kwa mkono wanyamaze akawa- 
hubiria Bwana alivyomtoa katika gereza," 

Ee kweli, haingeweza kusahauliwa 

Nao wote walioko wakifurahiwa 


Kama macho ya Muungu yatuangalia 
Na dayima malaika wanatukalia. 


Na hadithi yake Petro Mtakatifu ile 
Yafundisha na watoto jua vile-vile 
Kama ’Mungu sikuzote atatusikia 
Jina lake takatifu tuhiliitia. 


Waanafunzi wote sasa wakatoka Yerusalemi ki- 
tambo wamkimbie Herode. Kwa kitambo, ki- 
dogo mfalme mbaya huyu akafa kwa kuumizwa 
sana huko Kaisariya. Siku moja akikaa kitini 
mwa enzi amevaa mavazi ya kifaume akawanenea 
watu maneno. Watu wapate kumpendeza waka- 
piga kelele wakisema ndiye muungu. Labuda wa- 
kakumbuka wingu aliong'aa aliposhuka Muungu 
katika hekalu yake zamani za kale. Ilikuwa thambi 
kuu lakini mfalme akawaacha wamwite muungu. 
Muungu akampiga kwa ugonjwa mbaya suna akafa 
baada ya siku si nyingi katika mateso mengi.f 


Google 





FUNGU IlI. 


SAFARI ZA UPELEKO: ZA PAOLO. 





SURA T. 


Paolo na Barnaba wakatoka kwenda kumhubiri Masiha 
katika inchi za Mataifa. 


Soma Matendo xiii. 


ATTA sasa mmesikia habari za Mitume 
4 huko Yerusalemi, na Mayahudi walioa- 
mini maneno yao; lakini sasa Paolo 
akaanza safari ndefu zake za upeleko, 
Akaenda katika inchi watu walioko wakawa wengi 
wao makafiri ; wasiomjua Muungu wa kweli, wasio- 
sikia habari za Mwokozi. Wengi wao wakawasa- 
diki waliotumwa na Muungu, wakawa Wamasihiya, 
lakini watu si wengi wa Mayahudi wakawasikiliza. 





Google mp 


.RVARD UNIVERSITY 
rh | La. a F i Lo 


64 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


Katika masafiri yake Paolo akapata hatari nyingi. 
Mahali pamoja watu wakataka kumwabudu kama 
Muungu, mahali pangine akapigwa mawe, akatiwa 
gerezani, akapgiwa vibaya ; na katika miji na ma- 
hali pa bara akateswa sana kwa ajili ya Bwana 
wake Isa Masiha. Lakini haya yote hayakumthuru, 
akipata kuwahubiria watu wake katika inchi za 
makafiri na mataifa habari njema hizo za kusame- 
hewa thambi zao. Watu we Antioki wakasali sasa 
—maana wakakusanyika wakimwomba Muungu 
kwa bidii awaonyeshe wafanyeje wajulishe watu po 
pote Anjili. Walipoomba Muungu akawaambia 
wawaweke Barnaba na Paolo kwa kazi hiyo. 
Wakawatia mikono, hivyo wakachaguliwa, waka- 
tumwa na Muungu kwenda kwa watu walioketi 
katika inchi mbali, Mayahudi pamoja na Mataifa. 

Bassi Paolo na Barnaba, na Johanna Marko ali- 
yekuwa jamaa yake Barnaba, wakaenda kwanza 
Kupro, kisiwa kikubwa mbali maili settini. Kili- 
kuwa wakati huu katika raya ile kubwa ya Waru- 
mi, lakini sasa mwenyewe Mfalme Ingreza, na 
watu Waingreza wanatawala huko kwa nguvu ya 
Malkia Victoria. Wakati wa Paolo kiliitwa baraka 
kwa maana kizuri na mzaao mengi. Wafanyao 
biashara na Mayahudi wengi waliopata fetha kwa 


Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 65 


kununua na kuza wakaenda huko Kupro sababu 
ya mali yake. Kulikuwa nafaka, mvinyo, na 
mafuta, na kitani, na asali ya nyuki nyingi sana, 
na katika udongo wake zikafukuliwa fetha na 
risasi, Mitume wakashuka huko Salamis, mji 
mkubwa wa Kupro, wenyi Mayahudi wengi wa- 
lioketi ndani, wakahubiri kuko katika masunagogi 
yao. Huko hawakukaa sana, wakaenda hatta 
mahali pakwitwa Pafo, upande wa pili wa kisiwa, 
wamwone Sergio Paolo liwali wa Warumi, aliye- 
waita apate kusikia habari za Mwana wa Muungu. 
Tena palikuwa naye Myahudi jina lake Barisa 
aliyejiita Eluma ama Mjuzi. Akanena anaweza 
kuwaambia watu yatakaokuja na kutenda maajabu 
vile-vile kama wachawi wa Faraun. Hakuwa mtu 
wa Muungu illakini mtumwa wa Sheitani wala 
hakutaka Sergio Paolo amwamini Isa. Bassi 
Paolo alipohubiri Elumaakajaribu amfanyize Sergio 
Paolo athani asemavyo Paolo si kweli. Kumbe 
sasa watendao ajabu wawali wako walikutana uso 
kwa uso; Eluma mtumwa wa Sheitani upande 
mmoja, na mtume wa Isa upande wa pili. Mwo- 
naje, yupi mwenyi nguvu? Paolo ama Eluma? 
Roho Mtakatifu ama Sheitani? Mtasikia amwambi- 
aje mdanganyi huyu, Paolo, na ginsi alivyomwa- 
SWAHILI ACTS. E 


Google 


66 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


thibu. Mtume alipokuwa akimwambia liwali kama 
Mwokozi Isa amekuja ulimwenguni, kama ame- 
kufa kwa ajili ya watu, na kama yuko sasa katika 
mkono wa kuume wa Muungu—yule mtu mbaya 
akanena mabaya kwa jina hilo takatifu. Paolo 
akamkodolea macho, akamwambia, “ Wewe Mwana 
wake Sheitani—mtendaji mabaya—adui wa mema 
yote—huachi kunena mabaya ya njia ya Muungu 
na kupotosha watu katika Mwana wake Isa Ma- 
siha? Bassi angalia mkono wake Bwana juu yako, 
utakuwa kipofu usilione jua kwa kitambo.” Paolo 
alipokwisha nena maneno haya marra kikamwa- 
ngukia Eluma kiwi na giza akapapasa kama wafa- 
nyavyo watu kwa giza ya usiku, akitaka mtu ku- 
mshika mkono. Lakini mchana, na watu wangine 
wote wenyi nuru. Sergio Paolo alipoona mwujiza 
huu akamwamini Paolo alikuwz Mtume wa Muu- 
ngu. Hivyo mtu mbaya huyu akaathibiwa. Wa- 
toto nyie msiogope watu wabaya mkitenda mema. 
Muungu yuko karibu yenu. Mwombe awalinde. 
Mwombe awasayidie. Muungu mwenyi nguvu 
kuliko mtu wo wote, kuliko Sheitani. 

Tokea wakati huu Paolo hakuitwa kwajina lake la 
kwanza Saul, lakini akaitwa na jina lake la Kirumi, 
Paolo. Sasa alikuwa Mtume wa Mataifa. Katika 


Google 


II 


TENS 


ERCIVS PAVLVS 
IÆ PROCONSVL 
ISTIANAM FIDEM 
MPLECTITVR 
PREDICATI ONE 


A 


CH 
ELUMA ALIPIGWA NA UPOFU. 


G 1 
7 
T eb “ 
$ C3 
A . 
————— ZEEN ` 
t. a > ESS 1 
= — —% 
+ 
i —— S 
6 
4) 
- ' 
ee | a 
— ” 
j Y 1 
| L 
| = 


{lh 


Ga ui 
= ae 
Ai 
be 


+e, 
p 
r > 3 
YA ‘Ba 
ly! af 
a> ies < . 
TA INA 
4 a 
> - s is 
= F i ‘it 
-s m : + H HV 
Ain: - — 4 III A yf 
ns S| — P > - ° At 
= L . 19 \ 
à K P 
| ee UE ee a ee ee Ee 





—————— 


i Original from 
Digitized by ( ja | j , z ; - 
'gitized by \ OC gle HARVARD UNIVERSITY 


68 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


Kupro Mtume akavuka mpaka inchi ile ya Konti- 
nenti lile kubwa la Asia iliokwitwa Asia ndogo, 
akashuka huko Perga. Hapa Johanna Marko 
akawaacha akarudi huko Yerusalemi. Marko aka- 
tenda vema kurudi? Naona sivyo. Imempasa 
asirudi kwa jambo lo lote amwache Paolo na 
Barnaba. Kama ameanza kazi hii kubwa na 
takatifu, imempasa adumu hatta mwisho. Paolo 
akaona hivyo, kama siye tutakavyoona halafu. 
Paolo na Barnaba wakapita sasa katika ya 
mwitu, na katika milima wenyi mawe mpaka inchi 
ilio juu na pana, (inakwitwa inchi ya meza) pali- 
pojengwa mji wa Antioki. Si Antioki huku wana- 
potoka, lakini mji wa pili mwenyi jina moja, ka- 
tika inchi hii ya Asia ndogo itwao Pisidia. Huko 
palikuwa sunagogi kubwa, wenyewe Mayahudi 
walioketi huko. Hatta siku hizi palikuwa Maya- 
hudi wengi walioketi katika ulimwengu huko na 
huko, baghaila ya Mayahudi wa Palestina. Maka- 
bila kumi walachukuliwa katika ufalme wa Israeli 
zamani sana, na Mayahudi wengi wakatawanyika 
katika inchi nyingi wakinunua wakiuza, lakini 
hawakuchanganyika katika watu wa inchi zile. 
Katika masunagogi ya Mayahudi wakasali mbele 
ya Muungu kama siye tunasali katika makanisa 


Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 69 


yetu, labuda wakasali kwa lugha ya inchi ile pa- 
lipo sunagogi ; lakini torati ya Musa na maandiko 
ya Manabii yakasomeka sikuzote kwa Kiebrania, 
lugha takatifu ya Mayahudi. Tena sala zikiisha 
desturi mtu akitaka kusema neno aseme mbele ya 
watu. Ikawa vivyo-hivyo sasa Mitume wawili 
walipokuja kwa sunagogi ile huko Antioki. Kwa- 
ni Luka anatuambia ya kwamba walipokwisha 
soma torati na manabii wakuu wa sunagogi waka- 
wapokea wale wageni Paolo na Barnaba, wakisema, 
“Mkiwa na neno la kuwafaa watu, mnene sasa.” 
Paolo akaondoka apate kuwaambia habari za Mwo- 
kozi. Akawaonyesha ya kwamba yote Manabii 
walioyanena katika Masiha yamekwisha kutimizwa 
kwa Isa aliyesulibiwa. 

Hizo habari njema Paolo aliyetoka katika mbali 
apate kuwaambia wenzake na wote watakaosikia. 
Mwokozi aliyetazamiwa tokea hapo amekwisha 
kuja. Alikufa wote wapate kuwa rafiki za Muungu, 
amekwenda huko kwa mkono wa kulia wa Muungu. 
Bassi Mayahudi watafurahi sana kusikia haya? 
Watayasamini? 

Watu katika sunagogi wakamsikia sana Paolo, 
na Mataifa wakataka awahubirie tena siku ya 
sabato ya pili. Wengi tena wa Mayahudi na wao- 


Google 


70 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


ngofu wengi wakawafuata Mitume wakiwauliza 
maswali. Katika sura ya pili nitawaambia wa- 
katendaje Mayahudi kwa Paolo. 


SURA II. 


Mayahudi wakawatoa Paolo na Barnaba katika sunagogi 
—Kanisa katika Antiokia—Mayahudi wasioamini 
wakawaonea Mitume, 


Soma Matendo xiii. 


kaja katika sunagogi warmsikie Paolo. 
Mayahudi tena wakataka kumsikiliza ? 
Mwakumbuka kama Waisraeli wakawa 
sikuzote watu wakaidi. Wakanung’unika huko 
Bahari ya Sham, wakaasi huko barani hatta 
Muungu angaliwaua Musa hangalimsihi Muungu 
kuwasamehe. Waana wao wakifika mpaka inchi 
iliowaahidika wakawa sikuzote tayari kuabudu sa- 
namu mahali pa kumwabudu Yahuwa, wala hawa- 
kutaka Muungu awe mfalme wao. Wakaua Mana- 
bii wakawatupia mawe watu wema Muungu alio- 
wapelekea, hatta mwisho wakamsulibisha Mwana 
wa Muungu mwenyewe. Hatta sasa huko Antioki 





MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 71 


wakaonyesha asili yao mbaya vile-vile. Walipoona 
Mataifa wengi katika sunagogi, tena Paolo aki- 
wahubiria Isa Masiha wakawa na hasidi. Wa- 
kamchukia Mtume, wakanena juu ya mambo 
yalionenwa na Paolo, wakiyawanenea vibaya yeye 
na Mwokozi Isa. Paolo na Barnaba wakawaambia, 
“Imetupasa tuwaambie ninyi mambo haya kwanza, 
lakini sasa mkiyasukumia mbali, msiitaki maisha 
ya milele twawageukia Mataifa.” Mataifa walipo- 
sikia haya wakafurahi, wengi wao wakaamini. 
Paolo na Barnaba hawakuingia tena ndani ya 
sunagogi sababu Mayahudi wamewatoa, lakini 
wakamwabudu Muungu mahali pangine, pamoja 
na Mataifa waliokuwa waanafunzi. Hivyo lika- 
anza kanisa la Mataifa huko Antioki. Mayahudi 
wakazidi kuwachukia Mitume, wakawaonea. Isa 
amesema, “ Mkionewa katika mji mmoja nendeni 
kwa wa pili kung'uteni uvumbi katika miguu yenu 
kuwaonyesha kama Muungu atawathibu, na athabu 
yao siku ya hukumu itapita athabu ya watu wabaya 
waliokaa huko Sodomi na Gemora, miji ile ilioa- 
ngamizwa kwa moto na Muungu.” Hivi Mitume 
wakakung'uta uvumbi katika miguu yao walipotoka 
Antioki. Kwa sura ifuatao nitawaambia waliko-. 
kwenda. 


Google 


72 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


SURA III. 


Paolo na Barnaba katika Ikonio na Lustra— Paolo aka- 
pigwa mawe—Paolo na Barnaba kuko Derbe— 
Wakarudi katika Antioki Shamini. 


Soma Matendo ziv. 


iE AOLO na Barnaba wakaenda huka 
4 Ri Ikonio maili settini. Ikonio ikawa mji 
mkubwa, wenyi bustani nzuri na ma- 
shamba, na milima mikubwa ikauzu- 
nguka, milima yenyi theluji juu yao. Huko Mitume 
wawili wakafanya vivi hivi kama wakafanya huko 
Antioki, nao wakatendewa sawa sawa. Mayahudi 
na wamataifa wengi wakaamini neno la Muungu 
na Mitume wa Isa. Kiisha Mayahudi wasiokubali 
kuamini wakasukuma watu juu ya Paolo na Barnaba, 
wangine wakasema watawaua Mitume kwa kuwa- 
tupia mawe. 

Bassi Paolo na Barnaba wakaondoka Ikonio kwa 
haraka, wakapita ile barra pana kubwa palipojengwa 
mji mpaka miji ile midogo Derbe na Lustra, iliokuwa 
karibu ya mlima mrefu ulioitwa Mlima Mweusi. 
Watu wa huko washenzi na wajinga wakamwabudu 
Zeu na miungu mingine ya uwongo. Hawakuwa 






MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 73 


Mayahudi kati yao ama labuda si wengi, kwa 
maana Mayahudi wakapenda kwenda mahali pana- 
po mali nyingi, wafanye biashara, wapate fetha. 
Mashamba yaliouzunguka hayazai sana, wala ha- 
pana mazao yasipokuwa majani madogo yalioliwa 
na kondoo wengi. 

Huko Lustra Paolo na Barnaba wakahubiri Isa 
na Paolo akatenda mwujiza watu wapate kujua ya 
kwamba wametumwa na Muungu. Mtu kiwete 
asiyekwenda tokea kuzaliwa akasikiliza sana mane- 
no yake Paolo. Paolo akamtazama, akaona yule 
kiwete masikini ana imani apate kuponywa—maana 
akaamini Mtume aweza kumponya sababu yeye 
mjumbe wake Muungu. 

Paolo akasema na sauti kuu, akamwambia asi- 
mame juu ya miguu yake. Akasimama tena aka- 
tembea, akaruka-ruka. Watu wa Lustra wakasangaa 
kuona mwujiza huu wa ajabu. Yuko huko-huko 
kiwete asiyeonwa kutembea, hatta kusimama haku- 
weza, akatembea akaruka-ruka kwa furaha. Waka- 
jua hapana mwana adamu aliyeweza kutenda hivyo 
na nguvu yake yeye, wakanena, “Miungu wame- 
fanana na waana adamu wametushukia.” Nime- 
kwisha waambia sasa hivi kama watu hawa wa 
Lustra wakamwambudu muungu wa uwongo aliye- 


Google 


74 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


kwitwa Zeu, palikuwa tena hekalu yake Zeu karibu 
na mlango wa mji. Bassi wakamwita Barnaba Zeu 
baba ya miungu na ya waana adamu, hakosi aka- 
onekana kama mzee, na Paolo aliyemzidi katika 
kunena wakamwita Herme, muungu mwingine wa 
uwongo waliomthania kunena vema, na kufuatana 
marra nyingi na Zeu akiwajilia waana adamu. 
Watu wakaambiana hivi hatta wote wakaja mbio 
kuwatazama wale wageni wa ajabu, mji wote uka- 
chafuka-chafuka. 

Mkohani wa hekalu ya Zeu akafanya haraka 
afanye tayari apate kumtolea thabihu muungu 
wake, Mitume wamerudi nyumbani walipoketi, 
wakatoka waliposikia makelele, na kilio, na ghasia 
wapate kujua maana. Watu wengi wakiwa waka- 
wakaribia na huko kati wao palikuwa mkohani wa | 
Zeu na ng'ombe, ha tabli za maua. Alikuwa akaja 
kuwatolea thabihu Paolo na Barnaba. Mitume 
watakubali wafanye mambo haya? Hakuna, wame- 
kuja kuwafundisha makafiri hawa elimu ya Muungu 
wa kweli, hawatajifanyia miungu wenyewe. Watu 
wabaya wameshurtiza watu wawasujudie wao ama 
sanamu zao. Katika makaisari ya Rumi, hatta 
yule Kaligula mbaya na Nero mwuaji wakaabudiwa 
kama miungu— Lakini Paolo na Barnaba wakataka 


Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 75 


watu wote wamwabudu Bwana wetu Isa Masiha. 
Mitume walipoona iliyo nini atakayo fanya yule 
mkohani wa Zeu, wakararua nguo zao (ndio wafa- 
nyayo Mayahudi wakihuzunika sana) wakaenenda 
kati ya watu upesi wakipiga kelele. wakisema sana 
“Waume wafanyani haya? Siye waana adamu 
kama ninyi, tumekuja tuwaambie mtupelie mbali 
sanamu zenu 'mwabudu Muungu aliye hayi, 
aliyezifanya mbingu na inchi, bahari na yote yali- 
yomo.” Lakini kwa shidda wakawazuia watu 
wasiwatolee thabihu wakiwa wakafurahiwa sana 
kuthani miungu wamewashukia watu wa Lustra 
katika mbingu. Baada ya kitambo watu hawa 
wakataka kuwaua watu wale-wale waliotaka sasa 
kuwaabudu kama miungu. Gissi gano hii? Nita- 
wahadithia, 

Mayahudi wasioamini wa Antiokia na Ikonio 
wamewafukuza Paolo na Barnaba katika miji ile, 
lakini hiyo hayakuwatoshea. Wakawafuata Mitume 
mpaka Lustra, wakathanisha watu ya kwamba 
wale walikuwa watu wabaya waliostahiliwa kuathi- 
bishwa, Watu wa Lustra wakawaondokea wa- 
jumbe wake Isa—wakamtupia mawe Paolo, wa- 
kamsokota.nje ya boma za mji. Lakini Isa 
akamponya Paolo. Kwani waanafunzi waliposi- 


Google 


PAOLO NA BARNABA KATIKA LUSTRA. 





` 
A ( | i l Original from 
Digitized by ; a iene 
hee axes gle HARVARD UNIVERSITY 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. TE 


mama wakimtazama, akaondoka akatembea mpaka 
mjini tena. 

Siku ya pili Barnaba akatoka Lustra, akaenda 
mpaka mji mdogo ulioitwa Derbe. Huko Derbe 
watu wengi wakayasikiliza meneno yao, wakam- 
rudia Muungu. Kiisha Mitume wakayajilia tena 
Makanisa ya Lustra, na Ikonio, na Antiokia, wa- 
kawekea mbali watu kuwa waongoje, wakawa- 
ambia watu wa huko wazipigania thambi na 
Sheitani kama asikari wema wa Isa Masiha. 
Kiisha hii Mitume wakarudi huko Antiokia ya 
Shami. Kwa safari ile kubwa wametoka katika 
Antiokia ile. 


SURA IV. 


Mkutano mkuu ya kwanza, ama baraza ya Mitume na 
Masheikhi Wakiyahudi. 


Soma Matendo xv. 


AKATI ule Mayahudi wengi wakamwa- 
Git mini Isa wasiotaka kufundishwa na 

Ais, Mitume. Mayahudi hawa walikuwa 
ya wenyi kiburi na wakaidi, wakasema ya 
kwamba watu hawaweza kusamehewa thambi zao 





( 


.... 


78 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


wasiotenda mambo yasioamriwa na Isa wala na 
Mitume wake. 

Waalimu hawa wa uwongo, waitwao Wakiyahudi, 
wakatoka Yudia wakaja mpaka Antiokia waka- 
waambia Wamasihiya wa Antiokia shurti wafuate 
torati yote ya Musa. Mataifa pamoja na Mayahudi 
shurti wafuate desturi zote, wakishika amri zote 
za dini ya Mayahudi, ama hawaokolewi na Isa 
Masiha. Lakini torati ya Musa haiwezi kuwaokoa, 
sababu gani? Sababu hawawezi kuifuata kamili. 
Baada ya kukosa Adamu hapana mtu aliyeweza 
kumpenda Muungu na kumtii kamili. Hapana 
mtu aliyeweza kumjilia Muungu akimwambia, 
“Miye mtakatifu, miye sina thambi.” Watu 
wangaliweza kufanya hivyo, hawangalitaka Mwo- 
kozi. Kama hawawezi, Mwenyiezi Muungu aka- 
mpeleka Isa Masiha ulimwenguni. Yeye akashika 
sheria takatifu ya Muungu, Yeye akafa awaokoe 
watu. Hivi watu wote waliomwamini hatta wa- 
naompenda, wanaomtii, wanaokoka katika thambi 
zao, na katika nguvu ya Sheitani. Muungu ana- 
samehe thambi zao zote. Watakaa mbinguni 
pamoja na Isa Masiha milele. Musa alipewa torati 
lakini njia ya kumwendelea Muungu Baba wetu ni 
kwa Isa Masiha, 


Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 79 


Wamasihiya* huko Antiokia wakasumbushwa 
sana na maneno yao Wakiyahudi. Hivi Paolo na 
Barnaba wakaenda huko Yerusalemi wawauliza 
Mitume wangine wafanyeje. Kiisha Mitume na 
wazee wote na Yerusalemi wakakusanyika wama- 
lize jambo hilo. Kiisha kusemezana muda wa- 
kawaandikia Wamasihiya wa mataifa waraka 
wakiwaambia mambo matatu haya :— 

Wasiwasikiliza Wakiyahudi. 

Wasiende kwa karamu za kikafiri. 

Wafuate mambo matakatifu. 

Wakishika amri hizi watapata heri. Muungu 
atawabariki. 

Wamasihiya wa mataifa wakafurahi sana kusikia, 
haya wakafurahiwa uhuru wa Isa Masiha. 

Makusanyiko haya ya Mitume, ya mashieki ndio 
wazee, na Kanisa la Yerusalemi yamekwitwa 
baraza ya kwanza ya Kanisa. Yalikuwa miaka 
hamsini baada ya kuzaliwa kwake Isa Masiha. 


Google 


v 


80 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 
2 


SURA V. 


Safari ya pili ya kuieneza Anjili Paolo—Makanisa ya 
Asia—Faolo na Sila katika Filipi. 


Soma Matendo xv., xvi. 


Oe WAJUA watoto, kama waienezao Anjili 
4 katika inchi zilizo mbali ni wangoje ao 
wajumbe wake Muungu waendao ku- 
wafundisha wajinga habari za Muungu 
wa kweli. Sasa mwaweza kuniambia nani wali- 
kuwa wajumbe wa Masiha wa kwanza? Nani walio 
wa kwanza kuwachukulia watu wa mataifa Anjili ? 
Paolo na Barnaba. Ndio, walikuwa wajumbe wa 
kwanza wa kanisa lake Masiha, na yalionenwa 
zamani za kalea Nabii Isaya yamekuwa, “Mazuri 
mno juu ya milima miguu yake abashiriye, asikizaye 
amani abashiriayo mema, asikizaye wokovu.” * 
Baada kitambo Paolo na Barnaba waliporudi 
katika makusanyiko makuu ama baraza huko 
Yerusalemi, Paolo akamwambia Barnaba, “ Twende 
turudi tuwatazame ndugu zetu katika killa mji 
tuliponena neno la Bwana tuone hali zao.” Barnaba 
akawa tayari kwenda, lakini akataka kuchukua 


* Isa. hi- 7 






MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 8i 


naye ndugu yake Johanna Marko. Paolo hakuku- 
bali sababu Marko amefuatana nao safari ya kwa 
nza, tena kiisha kwenda kidogo amerudi kwake. 
Labuda atafanya hivyo marra ya pili? Paolo 
ameona hawezi kumwamini naye, tena Barnaba 
hataki kwenda asipokwenda Marko. Bassi Paolo 
na Barnaba wakafarakana wao kwa wao. Paolo aka- 
mchagua Sila kuwa mwenzake, Barnaba akatwaa 
Marko, akaenda kuyatazama Makanisa ya Cupro. 
Hatuna habari za safari ya Barnaba na Marko 
lakini mtafurahi kusikia kama Marko alikaa siku 
zote kwa kweli mtumwa wake Isa Masiha na baada 
hii miaka kumi na moja akafanya kazi pamoja na 
Paolo huko Rumi, akawa mwema kwake Paolo ali- 
pofungwa gerezani. Paolo akamnenea mwongoje 
mwaminifu wa Anjili. Tena anamnenea vema 
Barnaba, illi tuonyesha kama walikuwa marafiki. - 

Safari ya pili hii ya Paolo ya kueneza Anjili, 
ilipita sana kuliko ya kwanza, kwani Isa akamwo- 
ngoza Paolo mpaka inchi zote za Ulaya. Mitume 
Walipokwisha kumwomba Muungu awalinde, awa- 
_ Sayidie, wao wajumbe wakasafiri wakaenenda kwa 
barra kaskazini mpaka Asia ndogo, wakapita ka- 
tika njia ya milima. Kiisha wakashaik njia kuu ya 
Warumi iliyopita katika inchi iliyosawa ya Kilikia. 

SWAHILI ACTS. F 


Google 


82 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


Wakapita mji ule Tarso alipozaliwa Paolo, wakae- 
nenda wakapita juu ya mlima wa Tauro katika njia 
nyembamba iliokwitwa milango ya Kilikia hatta 
wakafika kwa inchi juu iliyosawa panapo Derbe na 
Lustra. Njia nyembamba hii alipopita Paolo, nye- 
mbamba sana, na milima pande huko na huko 
mirefu sana kwenda juu yao kupita sana kwenda juu 
ya mnara ya kanisa. Kupita njia nyembamba 
hii palikuwa Lustra na Derbe. Mmekumbuka ku- 
sikia habari za miji hii, katika hadithi ya safari ya 
kwanza ya Paolo. Huko Lustra Paolo akamcha- 
gua mwanafunzi kijana aliyekwitwa Timoteo, 
amsayidie katika kazi yake, kwani Timoteo mwe- 
nyi roho yake Muungu na mwenyi imani. Nya- 
raka mbili za Paolo zimeandikiwa Timoteo. 

Huko Lustra na huko Ikonio, na mahali pa- 
ngine wameacha waraka ulioandikwa na Mitume na 
wazee huko Yerusalemi, tena umekwisha kusikia 
habarizake. Hivyo waanafunzi wakawosiwa wasi- 
wasikilize waalimu wa uwongo. Kiisha Paolo na 
Sila, na Timoteo wakasafiri katika njia kuu ya 
Warumi, wakipita katika Frugia mpaka inchi hii 
ya Asia ndogo iliokwitwa zamani zile Galatia. 
Watu wa Galatia wakaamini habari njema ya 
Anjili, wakamtendea vema Paolo, aliyekuwa ha- 


Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 83 


wezi alipokaa nao. Mitume na wenzake wakae- 
nenda tena kwa njia ya kwenda baharini. Hawa- 
kugeuza kwenda kwa kulia huko Betunia ama 
kwa kushoto kwa inchi ya Asia, illakini wakataka 
kwenda huko. Maana yake hii nini? Maana Isa 
Masiha akawawongoza na Roho yake, akawafundi- 
sha watakapokaa na watakapoenenda. 

Kiisha Paolo na wenzake wakafika huko mji 
uliokwitwa Troa, huko Paolo akaota kama akaona 
mtu wa Makedonia aliyemwambia, “ Uvuke hatta 
Umakedoni utusayidie.” Hivyo Paolo akajua 
kama Muungu akataka aende huko Umakedoni. 
Kufika Umakedoni shurti Paolo avuke katika ba- 
hari alipofika sasa. Kwani Umakedoni palikuwa 
huko huko upande wa pili yake katika sehemu ya 
ulimwengu iliokwitwa Uropa. Paolo hajaenda 
bado Uropa, kwani inchi ya Mayahudi, na Tarso 
alipozaliwa, na miji yote mingeneo na mahali mote 
mlimosikia alipokwenda, yote katika Asia. 

Paolo na marafiki yake wakapanda merikebuni 
huko Troa, kwa siku ya pili wakashuka huko Uma- 
kedonia wakaenda huko mji wa Filipi. 

Mayahudi wa Filipi si wengi, wala hawana suna- 
gogi, walikuwa na mahali pa kuomba tu, nyumba 
nje ya boma la mji. Paolo akawahubiri katika 


Google 


S.4 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


nyumba hii, na mtu wa kwanza aliyeamini ma- 
neno ya Paolo alikuwa mwanamke jina lake Lu- 
dia. Akabatizwa, yee na nyumba yake, kiisha 
akamsihi Paolo na rafiki zake wakae naye nyumbani 
mwake. 

Zamani hizi Wamasihiya wakapendana sana. 
Mwonaje, si vema iwe hivyo sasa? Mwajua kama 
Isa akasema, “ Mpendane ninyi kwa ninyi.” Mme- 
jua tena,— | 

Vitendo vya kupenda 
Duniani sasa 


Maneno ya mapenzi 
Kama mbingu hassa. 


Paolo akafundisha akahubiri siku nyingi huko 
Filipi, watu waanaume na waanaake waliokuwa 
waanafunzi kwanza wakazidi, hatta wakawa wengi, 
na kanisa la Kimasihiya limejengwa na Mtume. 
Maana yangu siyo jengo la mawe lakini kanisa 
la watu waanaume na waanawake wahayi—waa- 
minio Isa Masiha. Nasikitika kuwaambia kama 
wakati mwema huu haukudumu sana, nitawaambia 
tena kama Paolo na Sila wakapata huzuni, waka- 
tendewa vibaya na watu wakuu na waamuru wa 
Filipi.. Mmekumbuka kazi njema moja aliyetenda 
Isa alipokuwa ulimwenguni, ilikuwa akawaponya 


Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 85 


walio na pepo mbaya. Akawatoa hawa; akawapa 
waanafunzi wake tena nguvu kutenda vile-vile. 
Mjakazi masikini huko Filipi akateswa hivyo, 
akawafuata Paolo na Sila akipiga kelele akinena, 
“Watu hawa watumwa wake Muungu aliye juu, 
wanaotuhubiria njia ya wokovu.” Hatta mwisho 
Paolo akitaabika, akageuka, akamwambia pepo, 
“Nakuamuru kwa jina lake Isa Masiha, utoke ka- 
tika huyu.” Paolo akasikitika kweli ya maneno 
yake ihubiriwe kwa watu na pepo mbaya. Isa 
akasema Mitume watatoa pepo kwa jina lake, ma- 
neno yake yakatokea kweli sasa kwani pepo yule 
akatii maneno yake Paolo akatoka saa ile-ile, La- 
kini bwana zake wakakasirika sana kwa hilo lililo- 
tendeka, Wamewaambia watu kama mjakazi huyu 
aweza kuwaambia litakalokuwa, hivyo wamepata 
fayida nyingi. Watu wabaya hawa wakataka wa- 
jumbe wa Masiha wapigwe, wafukuzwe. Wakawa- 
endea maamiri, wanahokumuu katika mji, wakawa- 
ambia, “Mayahudi hawa wanatuharikishia mji wetu 
wote, wanawafundisha watu dini mpya isiyo halali 
wao waikubali.” Kufundisha dini mpya ikawa kuasi 
sheria ya kirumi, na Mayahudi wakachukiwa na 
watu wa mataifa. Maamiri, waliokwitwa mapre- 
tori hawakujiabishta kutafuta ya kweli kwa Paolo 


Google 


86 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


na Sila, lakini wakaamuru wapigwe. Wakawa- 
ambia asikari zao,—watu waliowatangulia waamiri, 
wakifanya amri zao,—wakawaambia, “ Nendeni 
mvulishe nguo zao, wapigwe,’—wakapigwa na 
fimbo, wakapigwa na fimbo nyingi. Wakiwa thaifu, 
damu yao ikatoka, mlinda gereza akawafunga ka- 
tika chumba cha giza ndani ya gereza akawakaza 
miguu katika mikatale. Wafungwa walitendewa 
vibaya zamani zile. Dini ya Isa imeregeza mioyo 
ya watu, tokea hii watu wamehurumia wafungwa, 
wamewaombea. 


SURA VI. 


Paolo na Sila gerezani— Tetemeko la inchi—Mlinda 
gereza. 
Soma Matendo xvi. 

sUMEWAACHA Paolo na Sila katika 
ii hali mbaya sana,—wakilala katika chu- 
mba ama shimo la ndani la giza, maje- 
raha yasio tiwa dawa, miguu imewe- 
kwa juu imefungwa wasipate kuondoka. Hamwa- 
sikitikii? Hamthanni watakufa kwa maumivo na 
kwa shaka? Hakuna, hatta wakitendwa vibaya 
hivyo Isa hakuwaacha. “Yahuwa awafungua 





» GO gle HARVARD UNIVERSITY 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 87 


waliofungwa, Yahuwa awainua walioinamia, Yahu- 
wa awapenda walio na haki.” Labuda mtastaajabu 
kusikia kama kati ya usiku Paolo na Sila wakamsifu 
Muungu wakimwimbia. Wakajua kama Isa Ma- 
siha alikuwa karibu nao,—kama aweza kuwasayidia. 
Akawasayidia kwa jambo la ajabu, kwani ghafula 
palikuwa tetemeko kuu la inchi. Gereza ikatiki- 
sika, milango yote ikafunguliwa, pingu zikawaangu- 
ka waliofungwa. Mlinda gereza akia'mka akiiona 
milango i wazi, akafuta upanga wake; angalijiua 
Paolo hangalimnenea kwa sauti kuu, akisema, 
“ Usijithuru, sisi sote hapa.” Mlinda gereza, akataka 
taa akaja, akitetemeka, akawaangukia Paolo na Sila, 
akawaleta nje, akawauliza, “ Nifanye nini nipate 
kuokoka?” Akajiona mtu mbaya, na Muungu 
karibu naye sana. Akajua ya kwamba Paolo na 
Sila wamewafundisha watu ginsi wapate kusa- 
meheka thambi zao, ndio ile-ile sasa aliyetaka 
kujua. Akalia akisema, “ Bwana nifanye nini ni- 
pate kuokoka?” Paolo akamjibu akisema, “ Mwa- 
mini Bwana Isa Masiha utaokoka.” Maana yake 
Paolo kusema haya? Maana mtu akimwamini Isa 
ndiye Mwokozi wa ulimwengu, asipompenda, asi- 
pomfuata atakwenda mbinguni? Hakuna, hiyo si 
maana yake. Kuamini hivyo haokoe hatta mtu 


Google 


"AaMNHLIISA 





Original from 


HARVARD UNIVERSITY 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. SO 


mmoja. Masheitani “ wanaamini, wakitetemeka,” 
lakini hawaokoki; na watu wabaya wengi wanaa- 
mini ya kwamba Isa ndiye Mwana wa Muungu, 
watu wasiomfuata Isa kwa kweli. 

Maana yake Paolo ya kumwamini Isa na moyo, 
tukioshwa na damu yake ya thamani; kuoshwa 
hivyo maana yake Daudi akisema “ Unioshe, nami 
nitakuwa mweupe kuliko thuluji;” * tena akasema, 
“ Heri aliostirikiwa thambi.” t 

Mlinda gereza akashukuru, akawakaribisha 
Paola na Sila nyumbani kwake, akawaosha katika 
mapigo, akawapa chakula. Mtafurahi kusikia ya 
kwamba masikini huyu na nyumba yake yote wa- 
kaamini, wakabatizwa. 

Katika hadithi hii ya kweli, mtapata kujua, ya 
kwamba Muungu akiwapelekea watu wake taabu 
lakini mwisho anawasayidie wavuke, wakimwamini 
anawapa nguvu wasaburi. Paolo alikuwa na taabu, 
akaomba iondolewe, lakini Muungu hakuiondoa 
—akamtia Paolo nguvu asaburi. Hatuwezi 
kujua siku zote kwa maana gani Muungu anatu- 
pelekea taabu, ama maana asiyetupa mambo 
mengi twatakayo, haitupasa kukasirika tukise- 
ma, “Sababu gani?” Hivyo sivyo kumwamini 


* Zaburi li. 7. t Zaburi xxxii. 1. 


Google 


gO MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


Muungu. Baba akimwambia mtoto afanye hivi, 
ama asifanye hivi, ama hawezi kulipata alilotaka ; 
mtoto mwema haneni, “Sababu gani?” Kwa 
maana anajua sana babaye ampenda, anajua lina- 
lomfaa sana. Hivyo-hivyo na Muungu. Muungu 
ataka killa mtu apate furaha, lakini marra nyingi 
inatufaa sisi tupate taabu sasa tufurahiwe ahera. 


SURA VII. 
Paolo na Sila katika Thesalontka na Beroya. 


Soma Matendo xvii. 
ey Wu LLIPOKUWA mchana, mlinda gereza 
akawaletea habari njema Paolo na Sila. 
Maamiri wamewapa ruksa waende zao. 
Mlinda gereza akawaambia, “ Bassi 
sasa, mtoke mkaende kwa amani.” Lakini Paolo 
akamwjibu, “ Wametupiga, wametutupa gerezani 
wasipojua kama tumekosa ama hatukukosa, siye 
tukiwa Warumi (kwani Paolo alizaliwa mgwana 
katika mji uliotawaliwa na Warumi). “Sasa,” 
akasema, “wanataka watuondoshe kwa haraka 
kwa siri, watu wasijui. Siye hatuende hatta 
waje wenyewe watutoe nje. Wametupiga mbele 
ya watu wote, kama tumekuwa wabaya—sasa 





MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. QI 


waonyeshi watu wote kama siye hatukukosa.” 
Maamiri waliposikia haya wakenda upesi gerezani, 
wakawasihi Paolo na Sila waende zao. Waka- 
waacha waanafunzi wa Filipi watunzwe na Timoteo, 
Paolo na Sila na Luka wakaenda huko mji wa 
Thessalonika. Paolo akahubiri katika sunagogi 
ya Mayahudi huko Thessalonika akajadiliana na 
watu wa inchi yake. Akajaribu awaeleze katika 
maandiko yao kama imempasa Masiha kuteswa, 
kufa, —tena kuondoka katika wafu, na kama huyu 
Isa aliyesulibiwa ndiye kweli Mwokozi muungu 
aliyesema atakuja. 

Wakayaamini haya? Luka anatuambia kama 
wangine wa Mayahudi wakayaamini, na wengi 
tena wa Waongofu na waanaake walio wa kwanza 
si wachache. Lakini wengi wa Mayahudi wakaka- 
sirika kuona; Mataifa wawekwe sawasawa na wao 
wenyewe—Mataifa pamoja na Mayahudi wawe 
waana wa Muungu—lIsa wa upole mnenyekevu 
aliyesulibiwa Yee Mwokozi. Wakataka Mwokozi 
atakayewafanya taifa kubwa, atakayeshinda maadui 
zao, atakayekuwa mfalme mkubwa kupita Sulei- 
mani. 

Isa atakuwa haya na kuzidi sana atakapo- 
kuja kwa utukufu kuanza ufalme wake. Lakini 


Google 


02 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


Mayahudi hawakuweza kujua kama imempasa 
Masiha wao kuwa kwanza mtu wa huzuni—afun- 
dishe, ateswe, tena afe. 

Kwa kitambo kidogo Mayahudi wasioamini wa- 
kaanza kumwonea Paolo na wenzake. Wakawa- 
tafuta katika nyumba ya mtu jina lake Yason. 
Wasipowaona huko wakamshika Yason mwenyewe 
pamoja na Wamasihiya, wangine wakawaleta 
mbele ya maamiri wa mji, wakasema “Hawa 
waliotaabisha mahali pengi waliofundisha watu 
waasi, wamekuja hapa Thessalonika. Waasi juu 
ya amri zake Kaisari” (ndiye mfalme wa Rumi) 
“ wakisema kuna mfalme mwingine, Isa—na huyu 
Yason amewakaribisha nyumbani mwake.” Maa- 
miri hawakupenda habari hizi, lakini sio wenye 
thulumu kama hawa huko Filipi. Wakasema kama 
Paolo na Sila wametenda vibaya Yason atarudiwa, 
lakini hawakumrudi saa ile. 

Paolo na Sila waliposikia haya wakatoka Thes- 
salonika rafiki zao wasitaabike, wakaenda huko 
Berea mji mzuri mwenyi uvule wa miti mipana. 
Watu wa taifa lake Paolo wamemtendea vibaya 
hatta si ajabu angaliwafundisha mataifa tu, lakini 
hakuacha kuwapenda, hatta huko Berea akaingia 
katika sunagogi kwa Mayahudi apate kuwahubiria 


Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 93 


hao. Luka atuambia kama Mayahudi “hawa 
walikuwa wangwana kuliko wale wa Thessalonika, 
wakiangalia siku kwa siku katika maandiko kama 
hivi ndivyo,” asemavyo Paolo. Bassi watu wa 
Berea wengi wakakubali maneno ya Paolo, lakini 
Mayahudi wasioamini wa Thessalonika wakamfuata 
Paolo mpaka Berea wakageuza mioyo ya watu juu 
yake. Ikawa hivyo Paolo akachukua habari nzuri 
hizi mpaka mahali pengine, hivyo akapelekwa na 
Isa amhubirie Yeye mwokozi wa waana adamu 
katika miji ya mataifa iliyo mbali. 


SURA VIII. 
Paolo katika Atene—Muungu asiyejulika. 


Soma Matendo xvii. 


AASA tumepata habari za Paolo huko 
Atene. Atene ndio mji wa Yonani, na 
Yonani kama inchi zote alikokwenda 
Paolo, wakati huo ilikuwa katika rayat 
ya Warumi. Wakati huo watu Warumi watu 
hodari na wenyi nguvu kuliko wote ulimwenguni. 
Wakashinda inchi nyingi tena wakapeleka maliwali 
wawatawale. 

Maliwali hawa wenyi majina mengi, lakini wote 





94 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


wakamtii Kaisari wa Rumi, yeye mwenyi asikari 
wengi, awezao kupeleka huko na huko kama 
watakiwavyo. Hapana inchi iwezayo kuasi juu 
yake. Inchi zile zote zitawalikwa na Warumi 
zilikwitwa daulati ya kirumi—hatta Uingreza 
(England) ulikuwa mmoja wao. 

Atene ulikuwa mji mzuri sana, na watu wakaamo 
—Waatene—wenyi akili nyingi. Hatta leo ma- 
jengo yao na sanamu zao za miungu na za watu 
zinahesabika nzuri mno kwa ulimwenga woti. 
Hatta lugha yao ilikuwa nzuri kupita zote—lakini 
hawakujua Muungu wa kweli, wakatafuta kuji- 
pendeza wenyewe tu. Wakajisifu ya kuwa waana 
wa muungu lakini wakasujudia mbele ya sanamu 
za mti na za mawe. Hatta mji huo ulikwitwa 
Atene sababu ya muungu mke wa uwongo Atene, 
Sanamu kubwa ya Atene lilisimama mbele ya he- 
kalu mmoja na sanamu zilikuwa katika killa daraja, 
Muungu wao mkuu ulikuwa Zeusi, ulikwitwa Jupi- 
teri na Warumi—maana baba Zeusi, lakini hawa 
walikuwa wenyi sanamu nyingi, hatta ningaliandika 
majina yao yote nyingi hamgaliweza kuyakumbuka. 

Bassi mwaonaje? Paolo atathubutu kuyanenea 
miungu yao, ama kuwaambia hapana miungu 
isipokuwa Yule mmoja tu? Hana buddi kuwa 


Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 95 


mtu hodari akitenda hivyo. Paolo yu hodari sana 
hatta tayari kufa yeye, kwa ajili yake Isa. Kwanza 
akathanni ndio vema angoje, asiseme na Waatene 
hatta wakija Sila na Timoteo toka Berea alipo- 
waacha. Lakini Paolo akiwa mwenyi kazi ya 
kutenda kwa Bwana wake mbinguni hataki kungoja. 
Akatamani kuwaambia watu wenyi upuzi hawa 
habari za Muungu wa kweli na Mwana wake Isa 
Masiya. Akiwaona wakisujudia mbele ya sanamu 
hakuweza kujizuia tena. 

Bassi wale watu wa Atene wakapenda sana 
kuzungumza na kusikia habari mpya, palikuwa 
mahali pengi huko mjini walipokusanyika wazu- 
ngumze wasikie tena wasemavyo wenzao. Mahali 
pamoja pao Agoza, ama soko, huko Paolo akaanza 
kuwafundisha. Walikuwa watu wenyi elimu huko 
katika Waatene waitwao mafilosofo, kwani Atene 
ulikuwa mji wanakokwenda vijana wengi wapate 
kuelimishwa. Hawa wote wakataka kujua mambo 
gani Paolo hufundisha watu. Wapate kumsikia 
na tulivu wakamnendesha mpaka juu ya mlima 
pawazi paitwa Areopago, maana mlima wake 
Marsi, wanapokusanyika Waareopago, maana 
waamiri, wapate kuwatilie magombano na maswali. 

Paolo akanena, akasema :— 


Google 


96 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


“Waume Waatene, nimewaona ninyi katika ma- 
mbo yote mwaogopa sana miungu. Kwani niki- 
pita mjini mwenu, nikaona na mathbahu iliyoandi- 
kwa, KWA MUUNGU ASIYEJULIKA. Mliyemwa- 
budu pasipo kumjua ndiye niliyewahubiria. Wa- 
mwabudu sasa lakini hamjui ndivyo wamwabudu- 
vyo, maana hammjui. Muungu aliyeufanya ulimwe- 
ngu na vyote vilivyomo, Huyu ndiye Bwana wa 
mbingu na inchi, hakai katika nyumba zilizofa- 
nyika na mikono, ndiye aliyewapa wote uzima na 
vyote tunavyo; hatta wangine watungao mashairi 
kwenu wamesema, “ Kwani sisi wazao wake.” Tu- 
kiwa wazao wa Muungu hatukupaswa kumthannia 
Muungu amefanana na thahabu, ao fetha, ao jiwe 
lililofanyikiza na busara na akili za waana adamu.” 

“ Wakati huo wa ujinga Muungu hakuangalia 
illa sasa amewaamuru watu wote po pote watubu— 
wasikitikia thambi zao ; kwani siku inakuja ataka- 
yohukumu ulimwengu kwa Isa Masiha aliyemfu- 
fua katika wafu.” o 

Hapa Paolo akazuiliwa hana buddi kukoma— 
kwani wamsikilizao wakathihaki, wakacheka, Paolo 
akinena Isa amefufuliwa katifa wafu. Wangine 
wakasema watamsikia tena kwa hayo. Maana 
hawakusikitikia thambi zao wala hawakutaka 


Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 97 


kuziachilia, walahawakutaka kuziachiliasanamu zao 
wakataka kuongea tu. Watu hao wa Atene waka- 
mgeuzia yule mwalimu mwenyi shughuli wafuate 
upuuzi wao. Lakini Paolo hakusema burre kwa- 
ni mwaamuzi mmoja, jina lake Dionusio, na mwana- 
mke jina lake Damari, na wangine wachache waka- 
mwamini Isa. Hatuna habari kama wangine wa 
Waatene wakawa waanafunzi wake Paolo akiwa 
akikaa huko, lakini hakukaa sana Atene kama 
akakaa pangine. Twapata habari zake marra ya 
pili katika mji wa pili wa Yonani, jina lake Korinto. 


SURA IX. 


Paolo katika Korinto—Kuliaga kwa Mtume Kanisa 
katika Korinto—Akaenenda Yerusalemi. 
Soma Matendo xviii. 

RSIZORINTO palikuwa pakubwa wakati 
| wake Paolo, watu wengi wakakaa huko 
kazi yao kufanya biashara—kununua 
na kuuza. Merikebu zikaja Korinto 
toka po pote ulimwenguni,” zikatweka tena kwenda 
katika inchi mgeni. Bassi Paolo akihubiri mambo 
ya Isa huko katika Korinto, habari ngema hizi zita- 


julika na watu wa inchi mbali sana, tena wao 
SWAHILI ACTS. G 





» Go gle HARVARD UNIVERSITY 


98 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


wakirudi kwao wataeneza habari huko. Naona hii 
maana ya Mtume kuacha Atene kwenda Korinto. 
Huko Korinto Paolo akaketi na mtu wa inchi 
yake, jina lake Akula, akatenda kazi naye, kazi 
yao ya kufanya hema. 
-= Hatta ikawa Isa amemweka Mtume hakutharau 
kutenda kazi. Paolo alikuwa masikini lakini aliwa- 
patia wengi mali. Mtaniuliza labuda apataje ku- 
fanya hivyo? Akawapatia mali akiwafundisha ha- 
bari za Mwokozi Isa, kwani wote wasadikiao hu- 
pata ghofira ya thambi zao tena hufanyizwa waana 
na warithi wake Muungu. Waana na warithi! 
Fikiri bass gissi maana yake. Waana wake 
Muungu watafanana na Isa, watamtumikia Muungu 
halisi, watampenda hatta milele. Lakini maana 
mrithi? Mrithi ni huyu atakayepata halafu mali 
yote,—fetha, nyumba, ama mashamba—mali ya 
mwingine. Inathaniwa heri kuwa mrithi ya mtu 
mwenyi mali, lakini kupita gani kuwa mrithi wake 
Muungu. Hapa duniani mali ya watu hupotea 
lakini haipotei mambo makubwa na yenyi utu- 
kufu atakayepewa mrithi wake Muungu, wakiwa 
wanampenda. Sababu gani? sababu amewekewa 
huko mbinguni. Muungu ameahidi watapewa haya. 
Muungu tena hushika siku zote ahadi zake. 


Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 99 


Bassi tukiwa warithi wa Muungu tusitaabike 
kuwa masikini huko ulimwenguni. 

Tukumbuke Paolo na mitume wenzake walikuwa 
masikini, hatta Mwana wake Muungu hakuwa na 
mahali pakuweka kitwa chake. 

Yee hataka hapa sifa 
Anasa na fahari ; 


Watoto wake wasitake 
Ukubwa wala mali. 


Umalidadi na anasa, 
Zikitufurahisha, 

Hazina yetu kwa Muungu 
Zatusahaulisha. 

Bassi huko Korinto, kama pangine, Paolo akae- 
nenda kwanza kwa watu wake Mayahudi, na killa 
Sabato akawafundisha katika sunagogi yao akaja- 
ribu awashawishe wamwamini Isa kuwa Mwokozi 
ahadiwaye ; lakini mahali pa kumsikiliza Paolo, na 
kuyatafutia Maandiko kama Mayahudi wa Berea, 
waone kama ndivyo ; wakamchukia, wakamnenea 
unajisi Bwana Isa, hatta akakung'uta nguo zake, 
awaonyeshe amekwisha nao—haseme nao tena,— 
akanena, “ Damu yenu juu ya vitwa vyenu, nime- 
tenda miye yote niwezayo niwaaminishe yaliyo 
kweli, tangu sasa nawageukia mataifa.” Kiisha 
akatoka sunagogi na waanafunzi wakamwabudu 


Google 


100 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


Muungu nyumbani mwa mtu jina lake Yusto; 
lakini Krispo mkuu wa sunagogi na nyumba yake 
yote na Wakorinti wengi wakaamini wakabatizwa. 

Matendo mabaya ya watu wake yakamhuzunisha 
Paolo, akaogopa watamfukuza Korinto kabla haja- 
kwisha kazi yake huko, kama walivyomfukuza 
pangine. Wakati huo Isa akamfarajika Paolo 
akamwambia usiku na njozi, “Si ogope, illa nene, 
usinyamaze: kwani mimi pamoja nawe wala mtu 
hatakuthuru kwani ninao watu wengi katika mji 
huu.” Kiisha Mtume akakaa huko Korinto mwaka 
u nussu akaandika nyaraka nyingi kwa waana- 
funzi mahali pangine.” Katika waraka wake wa 
kwanza kwa Wathessaloniki, Paolo akahadithia 
ubaya mkubwa wa Mayahudi, akinena, “ waliomwua 
Bwana Isa na Manabiiyao, waliotufukuza sisi ; wa- 
siompendeza Muungu, wala hawapatani na watu 
wo wote; wakituzuia sisi tusiseme na mataifa 
wapate kuokoka; kwa kujaliza siku zote thambi 
zao : na hasira ya Muungu imewafikia hatta mwi- 
sho. Kweli hasira ya Muungu imewafikia kama 
nitawahadithia halafu.” Mayahudi huko Korinto 
wakazidi kukasirika naye Paolo. Labuda sababu 
Krispo mkuu wa sunagogi amemwamini Isa 
Masiha, lakini sababu gani sijui, illa wakitaka 


Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. IOI 


kumtaabisha Paolo wakatenda hivyo. Akaja liwali 
mpya huko Korinto toka Roma, bassi ndio desturi 
ya maliwali wapya wasikilize mashtaki wapate 
kuwapendeze watu, watulie. Ndivyo Mayahudi 
wakamchukua Paolo mbele ya Gallio, wakanena 
ndiye mwaharabu afundishaye watu wamwabudu 
Muungu kwa ginsi isiyo halali na Warumi. Paolo 
akataka kunena, Gallio akamzuia, akawaambia 
Mayahudi hataki kuwa mwamuzi kwa mambo haya, 
majadiliano katika sheria yao na dini ya inawa- 
pasa waangalie wenyewe : akawafukuza katika ba- 
raza. Hivyo Mayahudi mahali kumathibisha 
Paolo wakataabikaa wenyewe. Mayonani waka- 
wachukia Mayahudi, wakiwaona wamefukuzwa na 
Gallio wakamtwaa mmoja wao Sostene wakampiga. 
Muungu akamlinda Paolo kama alivyomwahidia. 
Karibu haya Paolo akapanda merikebuni aende 
kwa inchi yake, atazame Makanisa huko. Wama- 
sihiya wa Korinto wakafuatana naye mpaka meri- 
kebuni, hatta Kenkrea, wakaagana na masali na 
machozi mengi, kwani wakaogopa hatarudi tena 
kwao. Mtume akafika Yerusalemi mbele ya idi 
ya Pentekote. | 


Google 


102 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


SURA X. 


Paolo akaanza safari ya pili— Waalimu wa uwongo— 
Paolo huko Efeso— Waganga—Kuchoma moto vyuo 
vya uchawi. 

Soma Matendo xix. 

FALO hakujipumzisha sana. Kiisha idi 
te RA À YA ya Pentekote kama wathanivyo huko 
\ AJo] Yerusalemi, akiisha kukaa siku si 
© nyingi pamoja na waanafunzi huko 
Antioki, akaanza marra ya pili safari kubwa ya 
upeleko. Mmekwisha sikia habari za safari mbili 
alizofanya mbele yahii. Akataka sasa kuona hali 
ya Makanisa ya inchi mbali, kama waanafunzi 
wampenda Muungu wakitenda kama imewapasa 
waanafunzi wa Isa Masiha. 

Haifai kitu watu kuitwa kwa jina lake Masiha 
wasipomtii. Hatta siku hizo za kale wengi walio- 
batizwa kwa jina lake Isa hawakufanya mambo 
matakatifu, na waalimu wa uwongo wakajaribu 
kuwaaminisha wamesihiyo yasiyo kweli. Nimewa- 
hadithia gissi wenyi elimu ya Kiyahudi na wengine 
wasiomkubali Isa wakajaribu kuwaelimisha Wama- 
sihiya yasiyo ‘kweli, wala yasiofundishwa na Mi- 
tume. Hatta kwa siku hizo ilikuwa elimu nyingi 






2 
si 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 103 


zisizo kweli ziitwazo elimu za uwongo. Paolo 
angaliwaacha waanafunzi katika inchi za makafiri 
wasikilize watumishi hao wa Sheitani, wangalipote- 
lewa na kweli, hawangalipita makafiri wazungukao. 

Hatuna habari zasafari hiyo ya Paolohattaamefika 
"huko Efeso mji mkubwa upande wa magharibi wa 
Asia ndogo. -Umejengwa na Mayonani, Mayonani 
wakakaa humo. Hukotena Paolo akakuta wengi wa 
watu wataifa lahu. Paolo akajaribu awashawishi 
wamkubali Masiha hatta kwa miezi mitatu akajadi 
liana nao katika sunagogi. Hatta akawa na upole 
nao wachache wakaamini. Wangine wakaikaidisha 
mioyo yao, hatta Paolo na Wamasihiya wote wa- 
kaiacha sunagegi wakakutana katika darasa ya 
mwanafunzi jina lake Turano. Huko wakaabudu 
pamoja muda wa miaka miwili halisi, Bwana 
Isa akajulikana kuwa Mwana wa Muungu, na 
Mwokozi wa watu katika Efeso na inchi izungukayo 
yote, kwa Mayahudi na mataifa pia. 

Huko katika mji wa Efeso walikuwa waganga 
wengi. Watu wapate kujua gissi Paolo kupita watu 
hao—kujua ametumwa na Muungu — Muungu 
akamwezesha atende miujiza mengi,aponye ugonjwa 
wote, Wale waganga tena walijisifu wenyi kutoa 
pepo mbaya katika wale waliopagawa, vile-vile 


Google 


104. MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


kama Paolo ametoa pepo katika mjakazi huko 
Filipi. Wangine wao walioona miujiza yake Paolo 
na nguvu yake juu ya pepo mbaya wakathanni 
yatosha kutaja jina takatifu la Isa wapate kuzitiisha 
pepo zile vile-vile kama zikamtii Paolo, Waka- 
sema bassi, “Nawaapiza kwa Isa amhubiriye Paolo,” 
lakini watu waliothubutu kutenda hivyo hawakuwa 
waanafunzi wake wala hawakuwa na Roho Mtaka- 
tifu. Wakawa ndugu saba wote waanaume, waana 
wa Skewa Myahudi walionena hivyo; lakini pepo 
mbaya akawajibu, akisema, “Isa namjua, na 
Paolo namtambua, 'm nani ninyi?” Mtu aliyepa- 
gawa na pepo mbaya akaruka juu yao akawashi- 
nda, akawaumiza hatta wakakimbia. katika nyumba 
ile utupu na wenyi jeraha. 

Watu wa Efeso wakisikia haya wakaogopa, wala 
hawakuthubutu kulitaja jina la Mwokozi ginsi hiyo 
tena. Waganga wengi wakaleta vyuo vyao vya 
uganga, wakavichoma moto mbele za watu. Tha- 
mani ya vyuo kadiri ya riale elfu asharini ya fetha 
zetu. Mgeona fetha hizo zote, na vyote vipatika- 
navyo nazo mgesangaa. 

Hivyo wabaya wakaona haya, vile-vile kama 
wakohani wa Baal huko mlima Karmel, wengi waka- 
liamini neno la Muungu lililo lihubiriwa na Paolo. 


Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 105 


SURA XI. 
Lekalu la Artemi, Efeso ni—Paolo na wa fuaje sanamu. 


Soma Matendo xix. 


W MJI wa Efeso ulikuwa mji mzuri sana wakati 
4 wake Paolo. Kwenyi majengo mazuri 
mengi, lakini jengo kubwa na zuri lipita- 
yo lote lilikuwa hekalu ya muungu mke 
wa uwongo Artemi. Watu wa wakati huo wakaihe- 
sabia ajabu ya ulimwengu. Ikameta wa thahabu 
na vito. Kuta zake zikajengwa na marmori. Zili- 
kuwa nguzo kubwa mia na sabatashara. Mi- 
lango na borti za mwerezi na miti mingine yenyi 
manukato. 

Makafiri hawa wakajisifu kwa ajili ya hekalu hiyo 
vile-vile kama Mayahudi kwa ajili ya hekalu ya Ye- 
rusalemi Mayahudi wakajisifu kwa maana hekalu lao 
limekuwa nyumba ya Muungu wa kweli, lakini kitu 
gani mwaonaje kimekuwa kitakatifu cha makafiri 
hawa, hatta wakakijengea hekalu hiyo nzuri huko 
Efeso? Ilikuwa mahali pa kuwekea sanamu isiyo 
nzuri kabisa wakathanni imeanguka mbinguni. 
Mmejua kama Waisraeli wakaja tokea po pote Ka- 
naani na inchi zizungukazo wamwabudu Muungu 





» Google 











Digitized by Coc gle 


Original from 


HARVARD UNIVERSITY 


HUKO EFESO WAGANGA WANA CHOMA MOTO VYUO VYAO, 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 107 


wa kweli, wamtolee thabihu huko nyumbani mwake 
Yerusalemi. Vile-vile makafiri wakaja tokea 
mahali mbali wamwabudu muungu mke mkubwa 
Artemi katika hekalu ya Efeso. Wakaja mwezi 
huo walipokuja wakafanya idi ya kuiheshimia sana- 
mu ile isiyo nzuri, na mji ulijaa wenyi kuiabudu. 
Hawakuweza kuichukua sanamuile bassi wahaji hao 
wakapenda kununua sanamu ndogo zilizofanana na 
sanamu hiyo kubwa wazichukue huko kwao mbali. 
Hizo zitawakumbusha haji lao, hakosi wataziweka 
nyumbani wataziabudu vile-vile kama wakaiabudu 
sanamu ile kubwa huko Efeso. Wahanzi wa fetha 
huko Efeso wakafua sanamu ndogo na hekalu 
ndogo hizo kwa wahaji, gissi hiyo wakapata fetha 
nyingi, maana wakataka killa mtu amwabudu 
muungu mke wao, wapate kuzidi kuuza sanamu 
zao. Hapa kati ya makafiri hao Paolo akafundisha 
na uthabiti elimu ya Muungu wa kweli na Isa 
Masiha; wengi wakaamini maneno yake hatta 
kuuza sanamu kumepunguka na wale wuhunzi wa 
fetha wakakasirika sana naye Mtume. Muhunzi 
wa fetha mmoja jina lake Demetrio akawakusanya 
wao wafanyao sanamu akawaambia, “ Mwajua 
kama kwa kuuza sanamu zile tunapata mali yetu; 
lakini huyu Paolo hufundisha wote ya kwamba 


Google 


108 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO, 


miungu iliofanywa na mikono siyo miungu, karibu 
watu hawatamwabudu muungu mke huyu Artemi, 
wala hawatanunua sanamu zake.” Haya yaka- 
wakasirisha sana wenyi kufanya sanamu, kwani 
wakaogopa hawatapata mali tena, Akiisha sema 
Demetrio wakapiga kelele moja wote kama kwa 
muda saa mbili, wakilia, “Mkuu ni Artemi wa 
Waefesi.” 

Kiisha wakakamata wawili Gayo na Aristarko 
rafiki zake Paolo, akiwa Paolo haonekane, waka- 
wachukua mpaka teatro—ndio jengo kubwa liliko 
watu wengi. Paolo akisikia ye kwamba Gayo na 
Aristarko walikuwa hatarini angalikwenda huko 
kama waanafunzi hawangalimzuia, na watu waku- 
bwa rafiki zake Paolo wakamsihi asiende huko 
katika wao wenyi kufanya sanamu waliokasirika. 

Bassi apate kukomesha makelele na magombano 
haya mwandishi wa mji akaingia akanena maneno 
haya, “ Waume Waefesi, mtu gani asiyejua kama 
mji wa Efesi ni mtunza hekalu la Artemi mkuu, na 
sanamu yake iliyohuka mbinguni, msikasirike kwa 
ajili ya wageni wachache hawa? hawakumtukana 
muungu mke wenu wala hawakuharibu hekalu yake. 
Kama Demetrio nao mafundi walio naye wana neno 
na mtu imewapasa wamchukue mbele ya makathi, 


Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 109 


walioathibu wenyi kutenda vibaya, ndio kazi yao. 
Kwani tumeingia hatarini, tushtakiwe kwa warumi 
kwa fitina hii ya leo. Bassi killa mtu arudi nyu- 
mbani kwake.” Akinena haya wote wakatulia 
wakarudi nyumbani. Ginsi hiyo Muungu akamtu- 
nza Paolo na rafiki zake. 

Watoto wangu imewapasa wamshukuru Muungu, 
mmefundishwa kumjua Muungu na Mwana wake 
Isa Masiha. Hawampendeza Muungu waabuduo 
sanamu, wapendao miungu ya uwongo, lakini 
wazidi kumkasirisha hao wasikiao mambo ya Isa 
Masiha lakini hawakumpenda wala hawamtii. 


Pana mashenzi wa inchi za mbali, 
Jina la Muungu wasiofahamu, 
Na waanao wasujudiao 
Miti na mawe kama sanamu. 


Lakin watoto wa Muungu husali, 
Na kitandani kupiga magote, 

Naye ni Roho awasikiaye, 
Muungu anayewajibu po pote. 


Anafunua sikio dayima 
Kwao wachanga, wazee na vijana 
Nao wamwombe kwa kweli na roho 
Wapandishao mioyo kwa Bwana, 


Google 


IIO MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


SURA XII. 


Paolo akamkuta Tito Filipini—Paolo Troa dini na Miletoni 
—Agabo—Manabit ya Agano Jipya. 
Soma Matendo xx., xxi. 


OKA Efeso Paolo akaenenda Troa 
| amkute Tito. Tito alikwenda Ko- 
rinto akichukua waraka wa Paolo kwa 
Kanisa huko Korinto. Asipokuja 
Tito Paolo akavuka mpaka Umakedoni amtafute. 
Paolo akatamani ajue kama waanafunzi wa Ko- 
rinto wamesoma waraka wake na furaha, kama 
wametenda ginsi alivyowaambia. 

Tito akamkuta Paolo huko Filipi akampasha 
habari ya kwamba Wamasihiya huko Korinto wa- 
metubu kwa thambi zao, wakasikiliza waraka wake 
Paolo. Paolo akamshukuru Muungu akisema, 
“Muungu awafarijiye walio chini, maana wao 
wenyi huzuni, akanifarije miye katika kuja kwa 
Tito.” Paolo akaenenda mpaka Korinto, akakaa 
huko miezi mitatu kiisha akafunga safari kwenda 
Yerusalemi, akichukua fetha iliyopelekwa kwao 
Mayahudi wa Yerusalemi nao Wamasihiya wa 
mataifa. Paolo hakwenda njia ya karibu kwani 





MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. III 


akasikia ya kwamba watu wa inchi yake waka- 
mwotea, wamthuru labudu wamchinje. Akapita 
Umakedoni mpaka Filipi, akavuka kwenda Troa. 

Hiyo ndiyo marra ya tatu aendapo Troa, sasa 
hawezi kukaa huko kupita siku saba. Siku ya 
mwisho ya kukaa kwake ilikuwa siku ya Sabato, 
ndiyo juma-a-mosi, Ikawa jioni waanafunzi wa- 
kakusanya katika orofa wasali pamoja na Paolo 
wasikie maneno yake ya kuaga. Akasema sana 
nao kama kwa mwisho, akafuliza maneno yake 
hatta kati ya usiku. Palikuwa na kijana, jina lake 
Eutuko akakaa kitako katika dirisha akimsikiliza 
Paolo,—hakosi akasikia sana—hatta mwisho aki- 
choka sana akalemewa na usingizi mzito, aka- 
anguka katika mahali pa juu hatta chini akaoko- 
twa amekufa. Pakawa kilio na huzuni lakini 
akasema Paolo, “Msitaabike, uzima wake umo 
ndani yake.” Isa akamwezesha Paolo amfufue 
Eutuko mzima. 

Siku ya pili assubuhi Paolo akatoka Troa 
akatweka kwenda Mileto. Huko pwani Mileto 
Paolo akakutana na wazee wa Kanisa waliotoka 
Efeso kuja kumtazama. Akiisha kuzungumza nao 
akapiga magote akaomba nao wote. Wakalia 
sana wakamwangukia Paolo shingoni, wakambusu 


Google 


II2 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


wakihuzunika kuliko yote kwa neno alilosema, 
kama hawautaona tena uso wake. 

Huko Turo tena waanafunzi wakamshindikiza 
mpaka merikebuni, wakifika wakapiga magote 
wote pwani. 

Huko Kaisariya kulikuwa nabii jina lake Agabo, 
aliyetwaa mshipi wake Paolo akajifunga mikono 
na miguu, akanena, “Ndivyo watakavyomfunga 
Mayahudi wa Yerusalemi mtu mwenyi mshipi 
huu, watamtoa mikononi mwa mataifa.” Rafiki 
zake Paolo wakamsihi asipande huko Yerusalemi, 
akajibu, “Maana gani kulia na kunivunja moyo? 
Miye tayari nisifungwe tu illa nife kwa jina lake 
Bwana Isa.” Wakaacha kumshawishi wakisema, 
” Bwana apendalo liwe.” Paolo akaona imempasa 
kwendelea. Muungu hakusema asiende, hakubali 
kuzuiliwa na hatari zake yeye. Akataka kuwa huko 
Yerusalemi mji mtakatifu wakati wa Pentekote 
apate kuwaona Mitume na Wamasihiya kule, awape 
tena fetha aliyoleta kwa Makanisa ya mataifa, 
wapewe Mayahudi masikini huko Yerusalemi. 

Nimesema Agabo alikuwa nabii. Waona bassi ya 
kwamba palikuwa manabii katika Kanisa la Kimasi- 
hiya vile-vile kama palikuwa manabii katika Maya- 
hudi zamani za kale kabla kajaja Masiha. 


Google 





FUNGU HI. 


TAABU ZA PAOLO, KUFUNGWA 
NA KUFA KWAKE. 


Suis L 


Paolo yuko Yerusalemt.—Mayahudi wakamkamata 
hekaluni, 


Soma Matendo xxi. 


N <] maisha yake Paolo. Tumemwona 
\ JA kwanza mfukuzaji, akiwatesa waanafu- 
nzi; kiisha yu Mtume, mtumishi wa 
Muungu afundishaye makafiri habari za Mwokozi. 
Sasa nitawahadithia kama akaonewa na Mayahudi, 
akafungwa gerezani, akafukuzwa baharini na tha- 
ruba, chombo kikavunjika; akaletwa mbele ya 
SWAHILI ACTS. H 





Google 


1I4 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


maliwali na wafalme, akateswa mengi, hatta mwisho 
akauawa kwa ajili yake Bwana Isa. 

Paolo akadumu kwenda Yerusalemi hatta po 
pote, manabii wakamwambia ya kwam ba Maya- 
hudi huko Yerusalemi watamwonea, watamfunga 
gerezani, Haya yote yanatimia sasa. 

Mtume Yakobo pamoja na wazee ama wangoje 
wa kanisa ya Yerusalemi, wakamkaribisha Paolo 
na wenzake katika mji mtakatifu. Paolo akawa- 
hadithia ya kwamba amehubisi anjili katika 
inchi ya makafiri, na ya kwamba watu wengi wa 
mataifa wamemwamini Bwana Isa. 

Yakobo na wazee wakafurahiwa sana, wakamsifu 
Muungu kwa mambo haya aliyoyatenda Paolo. 
Wakamwambia Paolo wengi wa Mayahudi wa- 
liomwamini Masiha wamekasirika naye sababu wa- 
mesikia awafundisha Mayahudi wamtharau Musa, 
wala hakushika dini wala desturi za Mayahudi. 
Bassi si kweli haya. Paolo akashika mambo 
haya illakini akashika zayidi mambo ya Masiha. 
Wamasihiya walio Mayahudi wameyashika mno. 
Hawakusikia ya kwamba Muungu amewapa 
Mayahudi dini itakaowafundisha mambo ya 
Mwokozi atakayekuja—dini ya thabihu, na sadaka 
na matawazo. Imeipasa kudumu hatta atakapokufa 


Google i 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 115 


Isa msalabani. Boaa ya kufa kwake haitapasa 
kuchinja nyama tena kwa thabihu. Masiha ata- 
kuwa thabihu ya pekee, na damu yake itasafisha 
thambi zote; maana Huyu ni Mwana wa Muungu, 
ndiye Muungu wa kweli, vivyo kama Baba ni 
Muungu. 

Yakobo na wazee wakataka Paolo atende neno 
aonyeshe sana za kwamba hakutharau Musa wala 
desturi za Mayahudi. Atendaje bassi? Mtasikia 
alivyotenda. Ikawa sasa hivi Mayahudi wanne, 
waaminio Isa, wakawa wakienenda hekaluni wasali 
wafanye sadaka vivyo kama alivyoamuru Musa. 
Maana kwenda hekaluni na sadaka. Nitawaeleza 
—katika Mayahudi mtu akisayidiwa na Muungu 
katika hatari ama taabu yake, desturi kuleta 
zawadi ndio sadaka ya kushukuru hekaluni mwa 
Muungu, akimwabudu Muungu katika nyumba 
nzuri yake. 

Bassi Paolo akiwachukua watu wanne hawa heka- 
luni akilipa yee sadaka zao, hawa wakiwa masikini, 
atawapendeza Mayahudi waliomwamini Masiha 
itakuwa amani katika Kanisa, Hivyo siku ya pili 
Paolo akaingia hekaluni wale wanne wakifuatana 
naye. Ikawa wakati wa idi ya Pentekote, wasafari 
wengi wamefika Yerusalemi toka inchi nyingi mbali. 


Google 


116 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


Hekalu ikajaa nao, na maadui wa Paolo wale 
Mayahudi wasiosadiki wa Efesi walikuwa huko. 
Wakastaajabu wakimwona Paolo huko hekaluni 
mwa Yerusalemi: wakathanni ameiacha dini ya 
kiyahudi. Maana yake bassi kwenda hekaluni? 
Wakasema, hakosi amekuja kutenda vibaya, wa- 
kataka ateswe; wakaruka juu yake kama simba, 
wakamshika, wakalia, “ Waume wa Israeli, msayidie! 
Huyu ndiye aliyetukana Musa na mahali pataka- 
tifu hapa, ameleta Mayonani katika hekalu.” 
Haya si kweli, lakini yakawakasirisha Mayahudi 
hatta wangalimwua Paolo pale-pale kama hangali- 
kuwa mahali patakatifu. Wamemwona Paolo pa- 
moja na Trofimo, Myonani, sasa wakathanni mmoja 
wao Mayahudi Mmasihiya ndiye Trofimo, hivyo wa- 
kathanni Paolo amelinajisi hekalu katika kuliletea 
Mayonani. (Kunajisi hekalu ndio kutoa kutakasa 
kwake hatta hapafai kumwabudu Muungu.) Mtafa 
hawezi kuingia mahali patakatifu, huweza kuabudu 
katika ukumbi wa nje tu. Mayahudi wakamvuta 
Paolo huko nkumbini kwa mataifa wakimpiga sana. 
Walawi, wakafunga upesi milango ile mikubwa 
iliyoo katikati ya ule ukumbi na mahali patakatifu. 
Sasa Paolo yuko peke yake kati-kati ya maadui 
wake, wakimhimisha mbali, wampige mawe, ama 


Sua 
Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. I1I7 


wamtupe katika mahali pa juu, alipookoka kama 
nitakavyowahadithia katika sura ya pili. 

Illakini liko fundisho lakufjiunza katika haya uli- 
yoyasikia katika Paolo; ndivyo ni heri walio na 
Muungu kuwa rafiki na msayidia wao. Paolo aka- 
ingia nyumbani kwa Muungu amwabudu, tunge- 
thanni angekuwa huko salaamu kuliko po pote, 
lakini marra moja akatumbukia mikononi kwa 
maadui wake, angaliuawa Muungu hangalimpe- 
leka msaada. Muungu atatusayidia tukimwomba. 


Tukiwa twampenda Bwana 
Natukimwitikia 

““ Nitawalinda siku zote ” 
Ametuahidia. 

Hofu moyoni mwetu isibaki 

Muungu awalinda wenyi haki. 


Hatari ikionekana 
Haifai kutetemeka, 
Uzima, kufa, chini yake, 
Salamu autuweka ; 
Mbona hofu kwetu inashinda ? 
Muungu wenyi haki awalinda, 


Usiku na mchana iwe 

Imani yetu kwake; 
Tukimkumbuka atuone, 

Hafichi uso wake, 
Dayima bassi Bwana tumwamini; 
Alinda wenyi haki hatarini. 


Google 


IIS MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


SURA II. 


Klaudio Lusia na asikari Warumi wakamwondoa Paolo 
katika Mayahudi—Paolo akasema na Mayahudi. 


Soma Matendo xxii. 


ULIMWACHA Paolo katika hatari kuu. 
Tumethani hawezi kuokoka; lakini 
Isa amejua wafanyaje wale, akapeleka 
msaada kwa Paolo. Nimekwisha ku- 
waambia wakati huo alipoisha Paolo, Warumi 
wametawala juu ya ulimwengu wote: inchi taka- 
tifu—inchi ya Mayahudi—ilikuwa inchi moja katika 
inchi nyingi iliyotawaliwa na Warumi wale. Muu- 
ngu amewatoa watu wateule wake katika mikono 
ya wageni kuwaathibu sababu ya thambi zao 
nyingi. 

Liwali aliyekuwa kama mfalme wao alipele- 
kewa na Warumi, na Mayahudi hawana buddi ku- 
mtii. Liwali huyu hakuketi Yerusalemi illkaini 
huko Kaisariya. Katika Yerusalemi walikuwa asi- 
kari Warumi kuwata watu uliz, au kuwaua wasipotii. 
Wakatazama juu ya hekalu katika gereza,—ngome 
ya Antonia, iliyoko karibu ; akiwa Paolo akiteswa 
hivyo asikari wakaona kuna jambo, kwani watu 





Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. IIQ 


wakakusanyika wakikimbia, wakilia wakifanya 
makelele, Wakathanni labuda Mayahudi watapi- 
gana juu ya Warumi, watachagua mfalme wao we- 
nyewe. Wakaenda na haraka wakamwambia akida 
wao Klaudio Lusia, akashuka upesi uwanjani kwa 
hekalu pamoja na watu wake wengi. Mayahudi 
wakiwaona asikari Warumi wakija kwao, wenyi 
selaha tayari tena kutenda yote aliyowaamuru aki- 
da wao, wakaacha kumpiga Paolo. Klaudio Lusia 
akamfunga Paolo na pingu killa mkono kwa mkono 
wa asikari. Kiisha akawauliza watu, nani huyu 
Paolo, ametendaje bass? Wangine wakalia neno 
moja, wangine neno lingine, hatta huyu akida Mrumi 
asiweze kujua yaliyo yakini, akaamuru wamchukue 
gerezani, watu wakamfuata wakilia, “ Mwondolee 
mbali huyu.” Akiwa akichukuliwa na asikari, 
Paolo akamwambia akida, “Ruksa niwaambie 
neno?” Maana kutaka kusema nao? Sababu 
Mayahudi wa Efeso wamemnenea mambo yasiyo 
kweli. Paolo akataka wote wajue kama hakutenda 
haya, tena akataka awahubiria watu zake kutuma- 
ini kwa Israeli—Mwokozi, Isa Masiha. Lusia aka- 
mpa ruksa Paolo anene. Akisimama huko darajani, 
kwenda juu gerezani, akawapungia watu na mkono, 
akasema, 


Google 


s 


I20 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


“Waume ndugu, na baba mnisikie nikiwatolea 
huja.” 

Paolo akataka kuwaeleza ya kwamba hakutenda 
vibaya. Mayahudi wakathanni amelinajisi hekalu 
ametukana Musa na mahali patakatifu, lakini sivyo. 
Wakimsikia akisema kwa lugha ya Kiebrania wa- 
kazidi kunyamaza, kwani Kiebrania ndicho lugha 
takatifu ya Waisraeli. 

Akanena Paolo, “Mimi ni mtu Myahudi niliye- 
zaliwa katika Tarso ya Kilikia nikaelimishwa ka- 
tika mji huu, nikifundishwa Torati na Gamalieli. 
Nikajaribu sana nimpendeza Muungu kama ninyi 
nyote leo. Waanafunzi wa Isa nikawafukuza nika- 
waua, nikawafunga pingu, nikawaweka gerezani 
waanaume na waanaake. Mkohani mkuu ni shahidi 
wangu kwani akaniandikia nyaraka kwa Mayahudi 
wa Dameski. Nikaenenda Dameski nipate kuwa- 
leta wote waliomwamini Isa wakafungwa pingu 
huko Yerusalemi waathibiwe.” 

Kiisha Paolo akawahadithia watu yaliompata 
njiani kwenda Dameski, alivyomwona Bwana Isa, 
alivyokuwa mwanafunzi wake. Akasema Paolo, 
“Ikawa nikirudi hatta Yerusalemi, nikasali katika 
hekalu, nikawa katika kuzimia roho nikamwona Isa, 
akiniambia, ‘ Hima utoke upesi katika Yerusalemi ; 


Google 


"ICGNHVAYN VANANYMV O1T0Vd 


-a 
„e C ee 


Yiyin- UNNI 


(NN ru 
WS 


QS x 
Aa 





Iriginal from 
HARVARD UNIVERSITY 


» Google 


itized 


A 
3 


Di 


122 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


kwani hawatakubali ushahidi wako juu yangu.’ 
Nikanena, Bwana, wajua hawa, kama mimi nalikuwa 
nikiwafunga, nikiwapiga katika killa sunagogi wa- 
liokuamini wewe. Napo ilipomwagwa damu ya 
Shahidi wako Stefano nalikuwa mimi nikisimama 
karibu nikakubali. Akaniambia, "Ondoka, nami 
nitakupeleka mbali kwa mataifa.’ ” 

Aliponena maneno haya Paolo akazuiliwa na 
malio na makelele. Mayahudi wakamsikiliza sana 
hatta akawahadithia ya kwamba akapelekwa mbali 
hatta kwa mataifa ; lakini wakiwa wakasikia haya 
wakazidi kukasirika, walia, “ Mwondoe huyu ka- 
tika dunia ! haimpasi kuishi!” Nao kwa ghathabu 
yao wakatupia mbali nguo zao kama wangemtupia 
mawe, wakitupa juu mavumbi kuonyesha hasira yao. 

Lusia asiyekijua Kiebrania hakusikia hatta neno 
moja haya aliyowaambia Paolo watu wake. Aka- 
shangaa kuona kama wamekasirika, akathanni 
hakosi Paolo ndiye mtu mbaya sana astahili kua- 
thibiwa ; Lusia akaamuru ajaribiwe—maana ashu- 
rtizwe kusema kweli kwa kupigwa—illakini hawa- 
jaanza kumpiga Paolo akamwambia amiri—huyu 
aliyeamuru asikari walivyotenda—“ Ni halali kwe- 
nu kumpiga mtu aliyo Mrumi, wala hajahukumi- 
wa?” Lusia alipoambiwa maneno haya akaogopa 


Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 123 


kwa maana amemfunga Paolo asipojua ndiye 
Mrumi. Akamondolea Paolo pingu zake kwa ha- 
raka, siku ya pili akawaita makathi, Mayahudi 
akampeleka Mtume huyu mbele yao. 

Maana Mayahudi kukasirika hivyo Paolo akiwa- 
nenea amepelekwa kwa mataifa? Mmejua wali- 
mchukia mahali pangine sababu akawafundisha 
mataifa. Maana Mayahudi watu wenyi kiburi ya 
kuwa watu wateule wa Muungu, wakaona uwivu. 
Hawakutaka mataifa wawe watu wa Muungu, wala 
hawakutaka Mwokozi wao awe Mwokozi wa watu 
wote. 

Kweli Muungu amewatendea mambo makuu 
wale Waisraeli. Akawaleta katika inchi ya Misri, 
akawafundisha kwa Musa kama ilivyowapasa ku- 
mwabudu. Akakaa kati yao, akawapeleka huko 
Kanaani ; tena kuliko yote Muungu akaahidi Mwo- 
koziatazaliwa Mwisraeli. Wangempenda na wange- 
mtii yeye angewafanya watu wakubwa wenyi utu- 
kufu. Lakini hakuwatendea vile Muungu sababu 
watu wema, kwani sivyo, lakini sababu ya ahadi 
yake aliyomwahidia Ibrahimu, akisema, watu wote 
watabarikiwa katika yeye. 


Google 


124 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


SURA III. 


Paolo mbele ya Waamiri Mayahudi—Klaudio Lusia 
akamwondoa marra ya pili katika Mayahudi. 


Soma Matendo xxil. 


eee; ASA twamkuta Paolo mbele ya baraza 
@ ya waamiri (Sanhedrino) ile-ile iliyo- 
mpeleka Stefano auawe kwanza labuda 
miaka theneen u asharini. Hakosi Pa- 
olo akakumbuka na huzuni alivyomtendea vibaya 
Shahidi la Isa la kwanza huyu,—mtu wa kwanza 
huyu aliyeuawa kwa sababu ya kumwamini Isa. 
Paolo akawatazama sana baraza pasipo hofu, 
akanena, “ Waume ndugu, mimi kwa moyo mwema 
nimekwenda mbele ya Muungu, maana nimetenda 
niloyothani kuwa ya haki mbele ya Muungu hatta 
leo hii.” Ananiya, mkohani mkuu, akawaamuru 
wale waliosimama karibu na Mtume, wampige 
kanwa, anyamaze. Hakuwa na amri kufanya 
hivyo, thulumu hii; Paolo akamwambia, “ Muungu 
atakupiga wewe, ukuta uliopakwachohaa” (maana 
mnafiki weye) “umekaa kuniamua kwa sheria ukai- 
kosa, ukiniamria nipigwe.” Waliosimama naye 
wakanena, “ Wamtukana mkohani mkuu wa Muu- 
ngu?” Akasema Paolo, “ Sikumjua ndugu, kama 





MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 125 


ndiye mkohani mkuu; kwani imeandikwa, “ Mkuu 
wa watu wako usimnenee vibaya.’ ” 

Palikuwa katika Mayahudi watu walioitwa Mafa- 
risayo na wangine tena walioitwa Masadukayo. 
Wako katika Mafarisayo walio watu wema, lakini 
wengi wao wema kwa nje tu hakuna kwa ndani. 
Wakasali sana, wakatoa sadaka kwa masikini, 
wakatenda mambo mengine mengine ya wema, 
lakini kwa sababu gani wakayatenda? Wapate 
kuonekana na watu, wasifiwe na watu, hakuna 
kutaka kumpendeza Muungu. Hawakumwabudu 
Muungu na moyo illakini na midomo tu. Isa aliye- 
jua mambo ya kweli ya watu. Yeye akawaita wna- 
fiki—maana watu wanaoonekana kuwa wema lakini 
sio wema, hufanya hila tu. Masadukayo hawaku- 
sadiki miili yetu itafufuka katika kaburi ama roho 
zetu zitaishi tukiisha kufa. Mafarisayo na Masa- 
dukayo wakachukiana hatta kupita kuchukia Wa- 
misahiya. Paolo akiona Mafarisayo na Masadu- 
kayo wako katika waamuzi wake akathanni akipata 
Mafarisayo kuwa rafiki zake, Masadukayo hawata- 
weza kumthuru, hatafungwa tena. Yeye ameelimi- 
shwa Kifarisayo akifundishwa na mwalimu mkubwa 
wao jina lake Gamalieli. Akalia na sauti kuu “Mi- 
mi mfarisayo, mwana wa Mafarisayo kwa tumaini, ya 


Google 


126 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


kiyama ya wafu ninahukumiwa.” Mafarisayo wa- 
kisikia Paolo ndiye mfarisayo, wakanena, “ Hatuoni 
baya katika mtu huyu, kama pepo amesema naye, 
ao malaika ”—Neno tena halisikilike kwa makelele 
ya Masudukayo waliokasirika—wakakasirika kwa 
maana Mafarisayo wabanena Paolo huyu hana 
hatiya, hakukosa neno. Wale Masadukayo waka- 
taka Paolo auawe vile-vile kama Stefano. Kwa ku- 
sikia makelele wakaja asikari Warumi, kwani waka- 
katumwa hima na Klaudia Lusia wamlete Paolo tena 
gerezani, Mayahudi wasimrarue vipande vipande. 

Usiku uliofuata alipolala usingizi Paolo, Isa aka- 
mwambia maneno ya faraja, akisema, “Uwe na 
moyo mkuu; kama ulivyonishuhudia katika Yerusa- 
lemi imekupasa kunishuhudia hivyo katika Rumi. 
Ikawa marra moja mbele ya hii nyumbani mwa 
Akula na Prishilla Isa akamwambia Paolo, “ Usio- 
gope, kwani mimi pamoja nawe.” 

Enyi watoto wangu labuda mwathani mtafura- 
hiwa sana Isa akiwanenea mkiwa wenyi huzuni, 
ama mkiwa wenyi hofu ginsi alivyomnenea Paolo, 
ama akiwaita na jina ginsi alivyomwita Samwil ; 
kumbuka bassi kwa maandiko matakatifu huwane- 
nea na kwa wale waliowafundisha elimu yake. Ma- 
shairi hizi zitawasayidia mkumbuke haya. 


Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 127 


Muungu angenena kwangu 
Kunita rafikiye 

Ee, ningesikiliza sana 
Ningefurahi miye ! 

Kosa likiwa dogo siliweza — 

Awapo hapo Mu’ngu Mwenyiezi. 


Na kweli yee haneni ? 
Anena—wewe pia 
Nasikiliza kama 
Samwil alimsikia, 
Naona kwa maneno ya Anjili 
Aniitia Mu’ngu wa Samwili. 


SURA IV. 


Mayahudi wakajaribu wamwue Paolo—Klaudio Lusia 
akampeleka kwa Felike, liwali wa Kaisariya. 


Soma Matendo xxiii. 


ALE Maadui wake Paolo hawawezi 
kumnyang'anya kwa nguvu katika asi- 
kari Warumi; wala hawawezi kumthuru 
alipokuwako huko gerezani pamoja na 

asikari. Lakini ikawa hatari Mayahudi wambe 

mbereze Klaudio Lusia ampelekee Paolo marra ya: 
pili tena mbele ya makathi, hivyo watampata wa- 
mwue. 

Ginsi hivyo watakavyo fanya wale watu wabaya ; 





Google 


128 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


kwani tumeambiwa na Luka, “Ukiwa mchana, 
Mayahudi wakafanya agano wakajiapiza, waki- 
sema, hawatakula wala nawatakunywa illa wataka- 
pomwua Paolo. 

Wakajiapiza, mmejua maana?  Nitawaeleza. 
Watu wakimwomba Muungu asiwabariki wasipo- 
tende jambo waliloahidi walifanya watajilapiiza. 

Isa atawaacha wamwue Paolo? Hakuna, ame- 
mwambia awe na moyo mkuu—asiwe na huzuni; 
kwani hana buddi kuwaambia watu Isa ndiye 
Masiha, huko |katika Rumi vile-vile kama huko 
Yerusalemi; ndivyo ginsi atakavyofanya Paolo. 
Asemalo Isa yakini litatimilizwa hatta sasa akaonye- 
sha njia atakavyookoka mtumwa wake. Tume- 
ambiwa na Luka, “ Akisikia mwana wa ndugu mke 
wake Paolo hila hii, akaja akaingia gerezani aka- 
mwambia Paolo. Paolo akamwita amiri, akasema, 
“ Kijana huyu umlete kwa akida anazo habari za 
kumpa.” Amiri akamtwaa akamleta kwa akida 
Klaudio Lusia; Klaudio Lusia alipokwisha sikia 
habari zaka mtoto, ginsi walivyothani Mayahudi 
wamwue Paolo akawaita maamiri wawili wake, 
akinena, “ Mweke asikari miteen wenyi selaha ta- 
yari kwenda Kaisariya, na wapanda frasi sabwini, 
na wenyi mikuke miteen kwa saa tatu ya usiku na 


Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 129 


frasi wampandishe Paolo, wamlete salamu kwa 
Felike liwali.” 

Kiisha kufa kwake mfalme mbaya yule Herode 
Agrippa wa kwanza, huyu aliyemwua Yakobo, Wa- 
rumi hawakuwapa ruksa Mayahudi wawe na mfalme 
wao. Wakamtii liwali aliyepelekwa na Warumi. 
Wakati huo Felike alikuwa liwali, akawatawala 
Mayahudi vile-vile kama mfalme angewatawala. 

Paolo akatoka Yerusalemi saa tatu ya usiku 
akifuatana na jeshi dogo lake. Usiku ule njia yao 
ikapita katika milima, wakati wa alfajiri wakafika 
huko katika mji wa Antipatri, Asikari hao wenyi 
kwenda kwa miguu hawakupita Antipatri; kazi 
yao kumlinda Paolo imekwisha. Lakini Paolo na 
hao wenyi kupanda frasi wakasafiri tena wakapita 
kwa inchi ya Sharon iliyopana—wakapita masha- 
mba ya ngano na shayiri tayari wakati huo kuvuna. 
Hatta alasiri wakafika mwisho wa safari huko Kai- 
sariya maili sabwini kutoka Yerusalemi. 

Maana Klaudio kumpeleka Paolo huko Kai- 
sariya? Kwa sababu nyingi. Paola atakaa sala- 
mu huko Kaisariya kuliko katika Yerusalemi. 
Kuna Mayahudi huko Yerusalemi walio wame- 
jilaania wamwue Paolo. Huko tena Kaisariya 
atakuwa katika raya ya liwali Mrumi Felike 

SWAHILI ACTS. I 


Google 


IZO MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


atakayemhukumu,—atapata kujua kama amatenda 
vibaya ao sivyo; Mayahudi wenyi hasira hatta 
hawawezi kumhukumu kwa haki. 

Amiri akamchukua mfungwa wake Paolo hatta 
kwa liwali Felike pamoja na barua aliyoandika 
Klaudio Lusia. Katika barna hiyo Klaudio aka- 
mpasha habari Felike nani huyo Paolo na maana 
tena ya kumpeleka Kaisariya. Alipokwisha soma 
barua Felike akamwambia Paolo, “Nitakusikia 
watakapokuwako washtaki wako.” (Wale wali- 
omshtaki ametenda vibaya Paolo.) Akaamuru 
Paolo alindwe salamu hatta watakapofika. 


SURA V. 


Paolo mbele ya Felike— Paolo akakaa mfungwa—A hadi 
zake Muungu. 
Soma Matendo xxiv. I-23. 

ems ELIKE liwali wa Yudea alikuwa sasa 

ah mwamuzi wake Paolo. Maadui yake 
Paolo hawana buddi kuja mbele ya 
Felike wamshtaki, maana waseme ma- 
‘abe mabaya gani aliyotenda. Paolo atawajibu, 
hatima mwamuzi atasema kama ndivyo amekosa 
ama sivyo. Hii nenwa kuhukumu mtu. Ikawa 





Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. IZI 


hivyo karibu. Baada ya siku tano Ananiya mko- 
hani mkuu na wangine katika baraza ya Sanhedri- 
no wakafika Kaisariya wakitoka Yerusalemi. Wote 
hawa maadui wake Paolo. Wakaleta pamoja nao 
mtu mwenyi kusema vizuri, jina lake Tertullo. 
Tertullo: alikuwa mwalimu wa sheria ya Kirumi, 
—mwenyi kujua sana sheria. Yeye akawanenea 
Mayahudi, akajaribu kumthannisha Felike, aliuwa 
Paolo mtu mbaya. Kwanza akamsifu Felike ku- 
liko kustahili kwake, apate kumpendeza amtendee 
yote atakayo. Kiisha Tertullo akasema yasiyo kweli 
ya Paolo,—akasema akawashawishi watu akawafu- 
ndisha dini ya uwongo,—dini isiyo halali kwa sheria, 
—akanajisi hekalu maana akalifanya lisiwe takatifa. 

Paolo akapewa ruksa amjibu Tertullo. Aka- 
onyesha kwa wazi kama aliyomnenea Tertullo si 
kweli. Akasema, “Nalikwenda hekaluni nipate 
kusali hakuna kunajisi, hatta miye nasadiki yo yote 
yaliyoandikwa katika torati na manabii.” 

Felike siye mtu mwenyi haki mtu mbaya sana 
huyo. Hatta akaona Paolo hana hatiya hakuacha 
kumfunga. Maana yake kumfunga nitawaambia 
halafu. Felike akampa ruksa aone rafiki zake, 
akaamuru atendwe vema. Zikiisha muda ya siku si 
nyingi akamwita Paolo marra ya pili, yeye pamoja 


Google 


132 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


na mkewe Drusilla aliyekuwa Sitti Myahudi akasi- 
kia habari za Isa Masiha. Ikawa akimwambia Paolo 
siku moja gissi Muungu atahkuumu watu wote 
Felike akatiwa hofu akasema atamwita Paolo siku 
ngine akiwa na faragha. Maana yake Felike ku- 
tiwa hofu? Maana hakutubu katika thambi zake, 
hakuzisikitikia,—hakutaka kuziacha atende vema, 
hakumwamini Isa Masiha kuwa Mwokozi wake. 
Uko uimbo usemao: 


Wokovu wa makosa 
Isa atupatia 

Asema Isa, ““Tubu;” 
Haifai kukawilia. 

Haifai kusema tu, 
““ Natubu, najutia,” 

Na kumbe! kama kwanza 
Kushika tena njia, 


Kutubu ni kuacha 
Thambi tulizopenda, 

Kujuta ni kwa kweli 
Kutoa kuzitenda, 


Kama nalivyowaambia Felike akajua Paolo 
hana hatiya illakini hakuacha kumfunga. Sababu 
gani Felike akatenda hivyo vibaya? Sababu 
akathanni atapewa fetha na rafiki zake Paolo amwa- 
che aende zake, lakini hawakumjaribu atende hivyo 
vibaya. Miaka miwili ikiisha pita,—akifungwa 


L-0 gle 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 133 


Paolo na Felike siku zile zote,—Felike akaitwa 
arudi Rumi, liwali ya pili, jina lake Festo akape- 
lekwa atawale Mayahudi. Mwaonaje? Paolo aka- 
thanni Isa amesahau ahadi yake ahubirishe habari 
njema za Mwokozi katika Rumi Hakuna. Paolo 
akajua ya kwamba Muungu hatupi marra moja ali- 
yoiahidia, kweli huwaacha watu waongoje siku nyi- 
ngi. Maana yake kutenda hivyo? Apate kujaribu 
imani yao. Apate kuona ya kwamba watu hawaa- 
chi kumsadiki hatta inaonekana kama amewasahau. 
Ibrahimu akaongoja siku nyingi asipopata mtoto. 
Yusuf akauzwa kuwa mtumwa, akafungwa siku 
nyingi gerezani zisipotimilizwa ndoto zake—mbele 
ya kuwa liwali juu ya inchi yote ya Misri. Muungu 
hasahau kabisa wala hakosi kutimiliza ahadi zake. 


SURA VI. 


Paolo mbele ya Festo—Paolo akataka kuhukumiwa na 
Kaisari wa Rumi. 


Soma Matendo xxiv, 
same) F STO mtu mwema kuliko Felike. Hatta 
N ikawa akataka kuwapendeza Mayahudi 
hakubali kutenda vibaya apate kuwa- 
pendeza. Mayahudi wakajaribu marra 





Google 


134 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


ya pili tena wampate Paolo, lakini Isa akamta- 
zamia hakuwaacha maadui zake wamthuru. 

Alipokuja huko Kaisariya liwali huyu mpya 
Festo, baada ya siku tatu akaenenda Yerusalemi. 
Mayahudi wakamtaka Festo amrudishe Paolo huko 
Yerusalemi wapate kumhukumu mbele ya waamuzi 
wao, maana wakataka. kumua kama wakiweza pasi- 
pomhukumu. Festo akasema si desturi yao Wa- 
rumi wamtoe mtu kwa maadui zake, yeye labuda 
hakukosa, atarudi karibu huko Kaisariya, atahu- 
kumu kati ya Paolo na wale washtaki wake, walio- 
sema ametenda vibaya. 

Baada ya siku nyingi akawa Festo huko katika 
Kaisariya tena, akaagiza Paolo altewe mbele yake. 
Washtaki wake Paolo wameshuka sasa katika 
Yerusalemi wakanena mambo yale-yale yasiyo 
kweli vile-vile kama walivyosema mbele ya Felike, 
liwali. Marra ya pili tena Paolo akaonyesha kwa 
wazi kama si juu sheria ya Mayahudi wala si juu 
yahekalu, wala si juu yake Kaisari hakukosa neno. 

Festo akaona kama Paolo hakukosa lakini aki- 
taka kuwapendeza Mayahudi akamwuliza apenda 
kwenda Yerusalemi ahukumiwe huko. Bassi Paolo 
akajua angekwenda tena Yerusalemi Mayahudi 
wangemwua. Akatenda litakalookoa maisha yake, 


Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 135 


—akamwitia Kaisari. Maana akataka ahukumiwe 
na waamuzi wa Kaisari huko Rumi, hakuna na 
watu wa inchi yake, wale waliomchukia hana buddi 
atahukumiwa nao kufa. 

Paolo alikuwa Mrumi. Maana mngwana siye 
mtumwa, akazaliwa katika mji uliotawaliwa na 
Warumi. Katika sheria yao killa Mrumi ana ruksa 
ahukumiwe kwa sheria zao Warumi. Wale Warumi 
makafiri watamhukumu na haki kuliko watu wa 
inchi yake Mayahudi. Akanena Paolo, “Nipo 
nimesimama kitini pake Kaisari, nipaswapo nihu- 
kumiwe. Mayahudi sikuwakosa kama nawe ume- 
jua sana. Kama nimekosa ao nimetenda neno la 
kustahili kufa, sikatai kufa; kama silo neno wana- 
lonishtakia hawa, hawezi mtu kunitoa kwao Maya- 
hudi. Namwitia Kaisari.” Festo hakuthubutu 
kukataa alilotaka Paolo, akamjibu, “Umemwitia 
Kaisari? Kwa Kaisari utakwenda.” 

Ndiye Isa aliyemfundisha Paolo aseme hivyo. 
Amewaahidia Mitume wake wakiwa wameletewa 
mbele ya wafalme na maliwali kwa ajili yake yee 
atawafundisha watakavyo sema. Ameshika ahadi 
yake, ginsi hiyo atawatendea wote waliomwa- 
mini. Weye ukiwa katika hatari? Ukiogopa 
mambo mengi? Umwombe Isa akulinde, hakosi 


Google 


136 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


atalifanya Yeye, hako mbali ndiye karibu kwa 
killa mmoja wetu. 
Kwa nguvu zake anilinda 
Usiku na mchana ; 


Sikai hayi hatta saa 
Tukifarikiana, 


Dayima mwema anijia 
Karibu nimwombaye, 

Anirehemu niamini 
Mapenzi na tunzaye. 


SURA VII. 
Paolo mbele ya Mfalme Agrippa. 
Soma Matendo xxvi. 


æ MESTO hakujua sana dini na desturi za 
J| Mayahudi, wala hakusikia vema ame- 
tendaje Paolo awakasirishe hivyo Maya- 
hudi. Lakini angejiona mjinga angepe- 
leka mfungwa huko Rumi asiponene mambo aliyo- 
shtakiwa. Bassi Festo akafurahi kupata mtu 
mwenyi kujua mambo haya kuliko yeye kumsayi- 
dia. Mtu huyo Herode Agrippa ya pili, mfalme 
wa Kalkis aliyeelimishwa Kiyahudi. Akaja pa- 
moja na ndugu wake mke Berenike, ashinde 





kwake huyu liwali mpya Festo. Agrippa akasema 


tgs 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 137 


mwenyewe atapenda kumsikia Paolo, Siku ya pili 
akaingia barazani, mahali pa kusikia pamoja na 
Berenike na maamiri wakuu na watu wakubwa wa 
mji. Festo akaamuru Paolo aletwe mbele yao. 
Akapewa ruksa na mfalme Agrippa aseme ma- 
neno yake. Paolo akanyosha mkono wake ulio- 
fungwa na mkufu katika mkono wake asikari 
aleyemlinda, akasema maneno makubwa ya mwi- 
sho katika haya yaliyoandikwa na Luka katika 
Matendo ya Mitume. Akamwambia mfalme aka- 
jiona heri akipata kunena mbele yake siku ile, kwa 
maana yeye mfalme Agrippa anazijua dini na 
desturi za Mayahudi. Paolo akaonyesha ginsi 
ametenda siku zote kwa mathehebu iliyo hassa ya 
dini ya Mayahudi, ametenda yote yaliyoamuriwa 
kwa sheria ya Musa, na tumaini lake, ndilo tu- 
maini la makabila ya Israeli. Tumaini gani hiyo? 
Tumaini gani iliyo yao Mayahudi siku zote? 
Wametamani nini? Wametamani Mwokozi aliye- 
ahidiwa na Muungu kwa Adamu, na Ibrahimu, na 
Waisraeli pia—kwa Musa na manabii; Mwokozi 
atakayeondoa hasara aliyoifanya Sheitani, atakaye- 
wapa uzima wa milele, uzima utakaodumu siku zote 
kwa wote wamwaminio yeye. Sababu akahubiri 
habari za Mwokozi huyo, tumaini lao Waisraeli, 


Google 


Digitized by Google 


i WA Mette 
Nall ana 
A 
N 


as AA 
/ a ) ` a 


$ Re À S JI 
È PNL 
RS ~ ` 


-S 


_ 


x 


f, Gemma’ 
Wu. 
ie hin 
Py 
Hy [f 





“ae 


ms 
fy 


= ` 4 
LE 
bo <= NA I 
hie ` \ 
RA (275.8 
WA N 
(hà 7 ` 
fs - 
f: Ni — ra 5 3 
$ 7 
> s ' 
~ 7 Pe A 
rs 
J \ 
m SEN} 
4i E —# 
AH BO) F } = 
SIN hi 
\ H SS a 
A i H = 
yA Q > 
> WI | { 

' ‘ 

Ri K 

P ' ` 

N (i 

Da f 

A a 

> | 
> 

A r { - 
= = VE 

7 \ Í 

gà f 
f | 
“ui = 
= —=T\' 
| 
~~ Y 
— — — 
SSS) 

—~ NS 
—— UAN 
——— | 
1—3 

= 
an’) 
TS 
—S 
eel J 
a = | 
| i 
= 
B æ 
2 uu 
Aa. 
i 
| 
ji 1 


| 


Lf 


Original from 


HARVARD UNIVERSITY 


S 
È 
wo 
a 
& 
< 
z 
< 
a 
= 
= 
U 
< 
< 
>» 
Q 
J 
a 
a 
= 
~ 
a 
o 
< 
a 


~ 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 139 


Mayahudi walitaka kumwua. Kiisha akasema 
ginsi akawa zamani akathanni imempasa awaonee 
wao waliomwamini Isa, lakini Isa aliyefufuka 
amemtokea njiani kwenda Dameski, akamwamuru 
ahubiri kutubu na ghofira ya thambi kwa jina 
lake,—Mayahudi na makabila wote wageuke katika 
Sheitani hatta kwa Muungu. Hivyo yeye amtii 
Isa tu akimhubiria, akionyesha ndiye Mwokozi 
atakayekuja. Kwa hiyo Mayahudi wakamkamata 
hekaluni wakatafuta wamwue. 

Festo hana habari za ahadi hiyo ya Mwokozi. 
Alithanni maneno yake Paolo maneno ya mtu 
mwenyi kupotea akili zake; akasema kwa sauti 
kuu, “ Akili zako zimepotea, Paolo; Elimu nyingi 
zimepoteza akili zako.” Paolo akanena, “Akili 
zangu hazikupotea, Ee Festo mkuu, lakini naya- 
toa maneno yaliyo kweli. Mfalme Agrippa anajua 
dini ya Mayahudi, yeye anajua maana yangu.” 
Akimgeukia Agrippa, akamwuliza haya, “Waamini, 
Ee mfalme Agrippa, manabii? Najua kama waa- 
mini.” Naye Agrippa akanena kwa thihaki akimwa- 
mbia, “Kwa machache mimi wanishawishi kuwa 
Mmasihiya.” Maneno ya mwisho ya Paolo yali- 
kuwa mema na yenyi huzuni; akasema hivyo: 
“Laiti kwa Muungu, kwa machache na kwa 


Google 


140 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


mengi, si wewe tu, illa wanaonisikia leo wote wawe 
kama mimi, illa mafungo haya.” Maana aka- 
tamani sana killa aliyemsikia awe Mmasihiya. 
Mfalme Agrippa hakutaka kuzidi kusikia, akao- 
ndoka akatoka pamoja na Festo na Berenike na 
watu wakubwa wote. Akaona Paolo hakukosa,— 
hakutenda neno astahili kuathibiwa ao kuuawa. 
Akamwambia Festo, “Mtu huyu angepata ruksa 
aende zake hangetaka kuhukumiwa na Kaisari.” 
Kama Paolo amemwitia Kaisari, Festo hana buddi 
kumpeleka huko Rumi, mji ule mkubwa wa raya 
ya Rumi, akaapo Kaisari wa Rumi. Hakosi 
Mtume atakumbuka maneno ya Bwana Isa, “ Uwe 
na moyo mkuu Paolo utahubiria watu habari 
zangu miye Mwokozi, hatta katika Rumi pia.” 


SURA VIII. 
Paolo akatweka katika Kaisariya—Tharuba—Njozi ya 
Paolo. 

Soma Matendo xxvii, 
iy MMEONA kama Paolo alisubiri hatari 
AP) nyingi na mateso mengi katika safari 
zake katika barra. Marra ya kwanza 
akatupiwa mawe, marra ya pili aka- 
pigwa, tena hana buddi akimbie aokoe maisha 





Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. I4I 


yake katika Mayahudi waliomwonea. Sasa hana 
buddi kusafiri baharini. Akisafiri barrani ama 
baharini hatari zikamfuata po pote kama mta- 
kavyoona, Kwa kitambo Paolo na rafiki yake wa 
amini Luka wakatoka Kaisariya katika chombo 
kitakayowachukua nussu ya njia kwenda Rumi. 
Amiri, jina lake Yulio, na kikozi cha asikari wake 
wakawalinda na wafungwa wenzao. Chombo 
kikaenenda njia kaskazini hatta milima karibu na 
Tarso ikaonekana. Hakosi Paolo akaitazamia 
milima hiyo kwa mapenzi, labuda na huzuni, kwani 
alizaliwa huko Tarso, akakaa huko miaka mengi. 
Kiisha wakageuza kwenda njia ya magharibi hatta 
wakafika barra ya Asia ndogo. Wakapanda katika 
chombo iliyochukua ngano, wakatoka Mura zikipita 
siku nyingi wakafika mpaka Nido katika barra 
ile-ile, Sasa baridi nyingi ikavuma katika magha- 
ribi ao magharibi na kaskazi hatta merikebu 
haiwezi kwenda njiani kwa Rumi, ikashurtizwa 
kwenda kusini, baridi ipate zuiliwe na milima 
mikubwa ile ya Krete, Merikebu ikiisha fika 
Krete wakangoja baridi itulie pahali paitwapo 
Bandari Nzuri hatta wakachelewa kwenda Rumi 
wakati ule. Hawana buddi kukaa wakati wa 
baridi katika Bandari nzuri. Paolo akawapa 


Google 


142 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


shauri wakae huko huko katika Bandari Nzuri 
zile, lakini nakhotha akataka kufika gatika ba- 
ndari nzuri kupita hiyo, isiyo mbali sana. Hatta 
ikivuma kusi vizuri wakathanni wamepata walio- 
kusudia kufika huko. Lakini haikudumu baadaye 
kitamboukawapiga upepo mkubwa utokao milimani 
hatta merikebu ikazunguka kama pila wala haiku- 
weza kuuelekea upepo, ingalikwenda kusini ingali- 
vunjika katika mchanga wa barra ya Afrika ; lakini 
chini ya kisiwa kidogo kilichoitwa Klauda wabaharia 
wakafanya haraka wafanye vyote tayari kwa tharu- 
ba. Wakashusha tanga kubwa, wakaitweka mashua 
baharini, wakapisha kamba chini ya merikebu 
wapate kuikaza sana isivunjike na mawimbi. 

Sasa si desturi kufanya hivyo na chombo 
lakini zamini zile hawakujua sana kuunda 
vyombo. 

Baadaye kitambo tharuba ikazidi kuvuma hatta 
chombo kikavuja ; kwa siku arobatashara mawimbi 
yakavuma, anga ikawa nyeusi na mawingu, hatta 
jua wala nyota zisionekani. Wabaharia wakakata 
tamaa kuokoka, lakini Paolo akamwomba Isa 
aliyeweza kuyaambia baridi na mawimbi ya tulie, 
yeye aliyemwahidia atahubiri Anjili huko Rumi 
Kuomba kwake kukasikiwa. Usiku ule-ule Isa 


Google = 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 143 


akasima karibu yake, akamwambia, “ Usiogope, 
Paolo; sharti usimame mbele ya Kaisari, kaangalia, 
amekupa Muungu wote wasafirio pamoja nawe. 
Hapana mtu chomboni atakayepotea.” 


SURA IX. 


Paolo akawaambiaje baharia—Mawimbi—Baharia waka- 
pandisha chombo kwa pwani kisiwa Melita, 


Soma Matendo xxviii, 


“ATTA ikawa mchana Paolo akawaita 
E kwake wabaharia wote waliofanya kazi 
Jd. chomboni, akawaambia, “ Naliwaambia 
kwanza ni heri tungekaa huko Krete 
wakati wa baridi; mgenisikia hatungepata tharuba 
hii, wala hatungepata hatari tuliyo nayo sasa tufe 
kwa tharuba hii wala shehena haingeharibika. 
Illa sasa msiogope kwani Muungu, niliye wake 
nikimtumikia, akanipelekea malaika wake usiku 
huu aniambie sisi sote tutafika salamu katika 
barra; bassi mwe na moyo mkasadiki yalivyonena 
Muungu yatatimilika,” 
Hakosi wakafurahi wote waliosikia maneno yake 
Paolo—wakafurahi wakimsadiki. Labuda wengi 






Google 


P44 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


hawakumsadiki kwani baridi nyingi vile-vile, tena 
kati ya usiku wakasikia itishayo wote baharini, 
kilio cha mawimbi ya kuumka. Mawimbi ya 
kuumka ndiyo mawimbi yapigayo miambani. 
Merikebu ikienda miambani haina buddi ku- 
vunjika. Wabaharia wakatupa kamba yenyi isasi, 
kutenda hivyo huitwa kupima maji. Wakaona 
bahari inapungua kilindi chake killa dakika. 
Shurti wazuie chombo ama kitavunjika miambani 
upesi. Wapataje kukizuia chombo? Kwa kutia 
nanga zikizuie. Inawapasa kusogez chombo pwani 
iliyo karibu, lakini shurti wachague mahali pazuri, 
pwani yengi mchanga. Haitendeki gizani, bassi 
wakatia nanga 'nne wakangojea mchana. 

Wabaharia wakataka kujipona wenyewe tu, wa- 
kashusha mashua baharini wakisema wakataka kutia 
nanga zingine lakini kwa kweli wakataka kwenda 
pwani. Paolo akasema na wale wabaharia wasipo- 
kuwa chomboni, “ha'mweza kuokoka ninyi.” 
Asikari wakazikata kamba za mashua wakaiacha 
ipote. 

Kiisha wote wakala kwani wamefunga siku hizi 
za shidda. Ukawa mchana wakakifanya chombo 
chepesi, wakaitupa nafaka iliyo shehena yake 
baharini. Imewapasa kutenda hivyo hatta Muungu 


m, 


>. 


Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 145 


ameahidi hapana mtu atakayepotea. Inatupasa 
tumwombe Muungu, lakini pamoja tutende vyote 
tuwezavyo tujisayidie wenyewe. 

Hatta ilipokuwa mchana wakapata kuona barra 
si mbali sana, wakaona tena mchanga walipoweza 
kusogeza chombo. Bassi wakang'oa nanga wa- 
katanda tanga mbele ya baridi wakasogeza chombo 
pwani. 

Chombo kikapanda pwani, lakini pasipokuokoka 
katika mawimbi. Omo yake ikakazwa mchangani 
na shetri yake ikavunjika kwa kupigwa na ma- 
wimbi. 

Asikari wakataka kuwachinja wafungwa wasio- 
koke, lakini Yulio akawazuia wasiwe wabaya hivyo, 
yeye aliymemtendea vema Paolo, akadumu kuwa 
rafiki yake. 

Yulio akawaamuru wale wajuao kuogelea waji- 
tupe kwanza baharini; nao waliosalia—hawa juu 
ya mbao, hawa juu ya vitu vya chombo, hivi 
wakapata wote kufika salama hatta pwan. Hatta 
mmoja hakupotea, 

Katika hatari ngapi Paolo akaokolewa na Isa 
Masiha—katika watu wa inchi yake Mayahudi 
hawa,—katika tharub na mawimbi—katika asikari 
wakali. 

SWAHILI ACTS. K 


Google 


146 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


Mkono wa 'Mungu Mwenyiezi 
Dayima tujifunze tuamini ; 

Mtakatifu wake alimponya 
Aweza kutulinda hatarini. 


SURA X. 


Kisiwa cha Melita—Paolo na nyoka—Miujiza ya kuponya 
ya Paolo— Paolo katika Rumi, 


Soma Matendo xxviii. 


Paolo na wenzake kilikwitwa Melita, 
watu wake wakatawaliwa na Warumi. 
Liwali Mrumi Publio na watu wa 
kisiwa kile wakamtendea vema sana Paolo na 
wenzake. Luka asema akawakarimu siku tatu,— 
akawapa mahali pa kukaa na vyote walivyotaka. 
Watu wa inchi wakawakokea moto mkubwa wale 
waliotoka merikebuni, Paolo akiwasayidia nyoka 
mwenyi sumu ikamwuma mkono, ikamshika hatta 
akaitikisia motoni. Bassi mtu mwenyi kuumwa 
na nyoka mwenyi sumu hana buddi kufa apesi na 
katika maumives. Watu wa inchi wakajua hii 
wakasema wao kwa wao, makuu Yakini mtu huyu 





Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 147 


ni muuaji wamepata haya kwa athabu. Wakamtaza- 
mi angalivimba, ao angalianguka ghafala amekufa: 
hatta walipokwisha kungoja sana wala hawakuona 
neno liliompata, wakageuka wakasema, “ Huyu ni 
Muungu.' Sababu mwujiza huo watu wakasikia sana 
mambo aliyowafundisha Paolo katika Isa. Muungu 
akamwezesha Paolo atende miujiza mengi tena. 
Baba yake Publio, liwali, akawa na homa akamponya 
Paolo, yeye na watu wengine wengi. Hivyo waka- 
ongea vizuri, naona miye hakosi Paolo amesikitika 
kuacha mahali hapa pa utulivu walipompenda wote. 
Baada ya miezi mitatu Paolo na wenzake hawana 
buddi kwenda Rumi, wakasafiri tena kwenda Italia, 
wakapanda chomboni kilichochukua ngano kutoka 
Misri mpaka mahali karibu na Rumi. Chombo 
hichi kikatajwa Dioshuri, maana miungu ya uwongo 
wawili waliohadithiwa kutunza wabaharia. 

Chombo hiki kikawachukua salama mpaka Pu- 
teoli. Huku Paolo akapumzika siku saba akikaa 
kwao watu Wamasihiya, kiisha akasafiri kwenda 
Rumi. Wamesikia habari za kuja kwake wakaja 
kumlaki. Akafurahiwa sana akiwaona akamshu- 
kuru Muungu akathubutika. 

Wakifika Rumi, Yulio akawatoa wafungwa 
kwa jemadari : Paolo akapewa ruksa akae kwake 


Google 


148 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


mwenyewe pamoja na asikari aliyemlinda. Rafiki 
zake wakapewa ruksa waje wamtazame kama wa- 
pendavyo. 


SURA ZI. 


Paolo katika Rumi—Nyaraka za Paolo—Selaha za Muu- 
ngu—Paolo akaletwa mbele ya waamuzi. 


Soma Matendo xxviii. 


katika sunagogi ya Mayahudi awafu- 
ndishe habari za Isa ; akawaita watu wa 
” taifa lake waliokaa huko Rumi waje 
kwake. Hakosi kawaeleza maana ya kufungwa 
kwake na kupelekwa Rumi, lakini akatamani ku- 
wafundisha Isa aliyesulibiwa ndiye Mwokozi aliye- 
ahidiwa na Muungu, aliyenenwa na manabii ya 
zamani za kale. Akajaribu sana kuwafundisha 
haya, kwani akawapenda sana Mayahudi, Lakini 
mioyo ya watu hawa imenona, na masikio yao 
mazito wa kusikia, na macho yao wameyafumba ; 
wasione nuru ya kweli vile-vile kama zamani za 
kale nabii Isaya akasema watafanya. Paolo aka- 
geuka mwenyi moyo mzito akawanenea maneno 








Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 149 


haya,“ Mjue bassi, kama kwa mataifa umepelekwa 
wokovu wa Muungu, nao watasikia.” 

Paolo akakaa miaka miwili kule nyumbani 
mwake akawakaribisha wote waliomjia, akawafu- 
ndisha mambo ya Isa. 

Sasa watoto wangu tumefika mpaka mwisho wa 
kitabu chake Luka kiitwacho Matendo ya Mitume. 
Naona bassi mtapenda kusikia hadithi iliosalia ya 
maisha ya Paolo, nitawaambia mpate kujua. 

Paolo akaongoja muda wa miaka miwili kabla 
ya kuletwa mbele ya waamuzi. Sababu gani Isa 
akamwacha afungwe siku nyingi hizi? Mahali 
pa kufundisha watu katika inchi nyingi akaweza 
kusema nao watu haba tu waliokuja kumtazama. 
Mahali pa kwenda kwa Makanisa mengi akakaa 
siku nyingi akifungwa na mnyororo katika asikari 
Mrumi aliyemlinda usiku na mchana. Mwaona 
ninyi wakati wake umepotea? Labuda matastaja- 
bu, lakini miye naona ametenda makuu huko 
gerezani kwa Rumi kuliko atakayoweza kutenda 
angalifunguliwa. Kwa sababu hii labuda Muungu 
hakumfungulia mapema. 

Wakati huo Paolo akaandika nyaraka nyingi kwa 
Makanisa. Labuda angaliweza kwenda apendapo 
hangaliandika nyaraka hizo nyingi. Nyaraka hizo 


Google 


y 
k y YA 

| i, A 

1 7 YA 
Ve YA 

ANIN f mA 


. 
c 


A 


re ee l ee a 
4 
ka oof £ > VAA ` 
ee — ~ ~ / 
Se = z d a 
. x i `~ y 


g ba N 
APN TER 


. J | n 
ZAN 
r TA 4 


ae 


E tay i ah 


=i 


| 
p> 


| 


: ý 


i 2 { | 


mi 


T 
= 


W 


N 





LITI 


aa rIÝ7 
SETTET esaa 


3a ties IALT 
TE ui 


man 





i 


Hl 


itt 


. 


Digitized by Goc gle . Original from 


HARVARD UNIVERSITY 


PAOLO GEREZANI, 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. ISI 


zikatunzwa sana, zikasomwa hatta leo po pote jina 
lake Isa limejulika. Ninyi mnaweza kuzisoma ka- 
tika Agano Jipya lakini hamwezi kuzifahamu sana 
bado, hatta sasa mtapenda kusikia machache. Ka- 
tika waraka wake kwa Efeso asema Paolo, “Mmasi- 
hiya yu asikari wake Isa Masiha, atwae, avae 
selaha zote za Muungu.” Maana yake nini? Maa- 
na yake kusema Mmasihiya ni asikari? Maana 
yake inampasa Mmasihiya apigane na Sheitani, na 
majaribu yake, na ubaya wa ulimwengu, na ubaya 
wa moyo wake yeye. Sheitani akiwa anataka 
kuwatendesha vibaya, akujaribu, ninyi mkiwa mna- 
kataa hatta mnaona vyawapendeza mnapigana 
naye, Kama Muungu akamsayidia Daudi amchi- 
nje yule mkubwa Goliath vile-vile atawasayidia 
ninyi mshinde Sheitani mkimtakia. Paolo akiwa 
akitazama selaha zake za asikari Mrumi; ngao, na 
kofia ya shaba, na sibao ya shaba, na upanga na 
mkuki wake, zikamkumbusha selaha za mbinguni, 
na selaha takatifu zimpasazo Mmasihiya apate, 
atakazopewa na Muungu akimtakia. Wakati wake 
Paolo desturi ya asikari kuwa na ngao. Ngao zile 
zikashikwa mbele ya mwili. zizuiwe mikuki na mi- 
shale ya adui. Hatta siye twataka kuizuia mishale 
ya moto ya Sheitani—maana mawazo mabaya 


Google 


152 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


atusumiliayo—ngao yetu imani: kumwamini na 
kumtumainia Muungu. Muungu akisema atatusa- 
yidia inatupasa tumwamini. Yeye asema tusipo- 
msikiliza mbaya yule, tukipigana naye atatukimbia. 
Tena asikari ndiye mwenyi upanga, Paolo atu- 
ambia inampasa asikari yake Isa Masiha kuwa 
mwenyi upanga wa Roho,—ndio neno lake Mu- 
ungu. Inatupasa tumwombe Muungu atupe selaha 
zote za Muungu, tukiwa nazo tukizitumia Sheitani 
hawezi kututendea mathara. Muungu atupigania. 
Tu asikari sisi, nasi vita yetu 
Twafanya killa siku saa kwa saa 


Adui ni jaribu lake killa mtu 
Nguvu zake roho ni selaha. 


Hatta mwisho Paolo akaletwa mbele ya kaisari 
Mrumi Nero, mtu mkali na mbaya sana. Lakini 
Muungu aliyemtunza Danieli pangoni mwa simba, 
aliyekuwa nao Shadraki, Meshaki, na Abednego 
katiku tanuu la moto, yeye aweza hatta kumhu- 
rumisha Nero. Kweli akamponya mtumwa wake, 
kwani wakasema Paolo hakuasi katika sheria wala 
hakustahili kuathibiwa. Wakafungua minyororo 
yake akawa huru tena. Bassi akiwa mzee, umri 
wake karibu na miaka sabwini, akasafiri akapita 
kwa Makanisa yote katika inchi ya mataifa—watu 


Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 153 


huthani akaenda mpaka Ispania. Twajua kwa 
yamkini akatenda siku zote kazi ya Mtume, akihu- 
biri Anjili—habari njema kwa wote wamsikiao. 
Ikipita miaka si mengi akafungwa tena gerezani 
katika Rumi. Sababu gani? Sijui kwa yakini 
lakini kwa maana Wamasihiya wakaonewa sana 
wakati huo, hakosi Paolo akafungwa kwa maana 
alikuwa Mmasihiya. Sababu gani Wamasihiya wa- 
kaonewa? Sababu yule Kaisari Nero akawaambia 
watu ya kwamba Wamasihiya wameuteketeza mji 
wa Rumi—lakini ndiye Nero mwenyewe aliye- 
tenda vibaya hivi vya kujipendeza mwenyewe. 


SURA XII. 
Paolo marra ya pili mbele ya waamuzi. 


SM UTHANIWA waamuzi wenyi kuona 
$d fA marra ya pili hiyo kama Paolo ame- 
tenda vibaya ama sivyo walikaa kitako 
katika nyumba mkubwa iliyokwitwa 
basilika. Palikuwa nafasi watu wengi watazame, 
wasikie yo yote yaliyonenwa. 

Halafu Paolo akapewa ruksa anene. Bassi 
mambo gani akasema? Mambo yake yeye, wa- 
thani? Amesihi maisha yake ipokoke, wathani 





» Google 


154 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


ameahidi hahubiri tena mambo ya Isa Masiha 
wakimwachie. Hakuna, akatamani wote wasikie 
mambo ya Isa Masiha—akamhubiria yeye—aliye 
Muungu Mwokozi—katika kufa na kufufuka kwake, 
ya kwamba wote wamwaminio wataishi watafurahi 
kwa milele. Hakutafuta salama yake; akaiachia 
Bwana wake Masiha ; akiishi atamtumikia yeye, 
akifa atamwendea. 

Imethanniwa Paolo akashtakiwa kwanza ame- 
waagiza Wamasihiya wauteketeze mji wa Rumi 
kwa moto, lakini ikaonyeshwa haya si kweli. 
Akarudishwa gerezani, wakamhukumu tena kwa 
kufundisha dini mpya isiyohalali katika sheria ya 
Warumi. Haya ndiyo kweli. Paolo amefundisha 
dini ya Isa Masiha wala hawezi kukana. Akajua 
sana kwa hiyo ataathibika, hana buddi kufa kwa 
ajili hiyo, Wathanni akawa na huzuni kwa hiyo? 
Hakuna, naona miye akafurahiwa sana kuathibiwa 
kwa ajili yake Isa. Katika waraka aliomwandikia 
Timoteo wakati -huo maneno yake haya, “Mimi 
sasa namwagika, na wakati wa kufunguliwa kwa- 
ngu umekuwa karibu. Shindano jema nimeli- . 
shinda, njia imetimika, imani nimeishika : baadaye 
nimewekewa taji ya haki, atakayonipa Bwana siku 
ile, mwamuzi wa haki.” Maana, “Miye tayari 


Google 


'” MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 155 


kufa, na wakati wa kufa kwangu karibu sana. 
Kazi yangu imekwisha. Sikumkania Bwana Isa, 
Yeye ndiye mwamuzi wa haki atanipa taji ya haki.” 

Timoteo mpendwa wake, na marafiki yake yote 
wa zamani, wote isipokuwa Luka mwaminifu, 
wamekuwa mbali katika Rumi. Luka na watu 
wema wachache wakamwendelea huko gerezani, 
wakamfaraji. 

Hatuna habari za kuahukumiwa marra ya pili 
Paolo isipokuwa akarudishwa gerezani auawe 
sababu amewafundisha watu habari za Mwokozi 
Isa. Imehadithiwa kitwa chake kimekatiwa nje 
ya kuta za Rumi. Paolo akavuka katika mwamuzi 
mbaya wa mfalme mbaya hatta kwa mwamuzi wa 
haki atakayempa taji ya haki. 


SURA XIII. 


Athabu za Mayahudi—Tuliyofundishwa na Matendo ya 
Mitume— Kanisa na Ukombozi katika Masiha Isa. 


#ASA watoto wangu tumekwisha matendo 
yote ya Mitume, na maisha yake 
Paolo. Tumeona ginsi Isa akawaa- 
chilia Mitume yake, akapanda katika 
wingu wa nuru mpaka mkono wa kuume wa 





156 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


Muungu. Tumewaona Mitume wake wakihubiri 
kutubu na ghofira ya thambi kwa killa mtu, ginsi 
walivyoamuriwa na Isa: wakiwaelezea watu wote 
hao Mitume wa Muungu na alama za Mtume 
zimetendeka kwa ishara, na ajabu na nguvu, 
wakiwabatiza wote waaminao kwa jina la Baba 
na Mwana na Roho Mtakatifu. 

Isa amekwisha kazi aliyepewa na Baba yake 
kutenda ulimwenguni, hatta akija marra ya pili 
katika utukufu atwae enzi yake atawale milele 
hatta milele. 

Isa akadumu kuwapenda watu wateule wake 
hatta wakiwa wamemsulibisha Bwana wa utukufu. 
Yeye tayari kuwasamehe wangalitubu, wangali- 
mwomba awasamehe. 

Po pote alipokwenda Paolo akawahubiria kwanza 
Mayahudi, kiisha mataifa. Mayahudi wachache 
huko na huko wakamwamini Isa kuwa Mwokozi, 
wakabatizwa, lakini wengi wao wakajifaganzisha 
mioyo yao wasisikie kuhubiri kwake Paolo. Waka- 
chukia hatta jina lake Isa wa Nazareti, Msuli- 
bishwa, wakamchukia Paolo sababu akasema Isa 
ndiye Mwokozi aliyeahidiwa na Muungu. Hatta 
mwisho ghathabu kali ya Muungu ikawajilia, 
akawatoa kwa adui zao. Akawafukuza katika 


Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 157 


inchi yao akawatawanya katika mataifa yote ya 
ulimwengu. 

Isa amelia kwa hali yake Yerusalemi akasema 
adui zitaujilia, wataulaza hatta mavumbini hawa- 
taacha ndani mwake jiwe juu ya jiwe. 

Miaka si mengi ikiisha pita haya yote yameti- 
milika. Mayahudi wakafanya fitina juu ya asikari 
Warumi wakawafukuza nje ya Yerusalemi ; illakini 
jeshi kubwa la Warumi limepelekwa juu yao. 
Baada ya kupigana sana Yerusalemi imetwaliwa. 
Asikari Warumi wakaingia mjini wakaua watu 
wengi, waliosalia wakafukuzwa. Hekalu mzuri 
imeteketezua kwa na moto majengo mengine na 
nyumba zote zilizosalia zimeangushwa hatta ha- 
kuachwa jiwe moja juu ya jiwe. Hatta mahali 
palipokuwa hizo pamechimbwa hatta hapana mtu 
angethanni kama watu walikaa huko. Halafu 
Warumi wakajenga mji na hekalu za miungu ya 
uwongo huko kulikokuwa Yerusalemi, lakini uka- 
tajwa na jina lingine wala Myahudi hakupata 
ruksa kukaa humo. 

Hatta leo Mayahudi hawajarudi kwa inchi yao. 
Muungu hakuacha kukasirika nao kwani hatta leo 
hawakumwamini Isa; lakini majira za mataifa 
zikiisha Muungu atakumbuka watu wateule wake 


Google 


158 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


atawahurumia. Majira hiyo watamtazamia yule 
Isa waliyemsulibisha watalia kwa ajili yake. Wa- 
tatubu kwa thambi zao na kutoa kuamini kwao, 
Muungu atawasamehe. 

Bassi neno kubwa gani tumefundishwa na hadithi 
hizi na Matendo ya Mitume? 

Tumefundishwa ginsi maneno yake Isa katika 
kupandishwa ufalme wake (ndiyo Kanisa lake) na 
katika kukaa kwake pamoja na Kanisa lake yame- 
timilika. Tokea siku ya Pentekote hatta leo Kanisa 
lake Isa Masiha limekuwa katika kuanza kidogo 
hatta sasa limekuwa hekalu kubwa sana lenyi 
utukufu kuliko hekalu la Mayahudi huko Yerusa- 
lemi. Lakini ndilo Kanisa la mawe yenyi uzima 
maana ya watu, hatta likiwa limeonewa marra 
nyingi, Sheitani hakupata kuliharibu. Ginsi gani 
hiyo? Maana Isa ameahidi kushinda nalo Kanisa 
lake siku zote, ndivyo ameshinda nalo, tena atashi- 
nda nalo hatto mwisho. 

Wakumbuka Nuhu na watu wake ginsi wakapona 
katika safina wakati watu waliokataa kusikia kuhu- 
biri kwake, waache mambo mabaya yao, wakapotea 
kwa gharina. Bassi Kanisa la Isa Masiha ndilo 
safina watu wa Muungu wapata raha na salama na 
ukombozi katika Isa Masiha. Watumishi wake 


Google 


MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 159 


hutenda vyote kwa jina lake Isa na kwa Yeye. 
Lakini waonavyo? Wote watapona katika tha- 
mbi na katika Sheitani waliokuwa Kanisani mwake 
Masiha? Hakuna, twaogopa wengi waliokuwa 
Kanisani mwake Masiha hapa ulimwenguni hawa- 
taingia katika ufalme wake mbinguni. Ginsi gani 
hiyo? Maana wengi waliobatizwa katika jina lake 
Isa hupotea kwake, huzimisha Roho Mtakatifu, 
huwa watumwa wa thambi na wa Sheitani. 

Isa akasema Kanisa lake hufanana na shamba 
alipopanda mkulima mbegu njema, lakini adui 
huja hupanda magugu ya mwitu, yaliyofanana sana 
na ngano, lakini hayafai kity, kwani siyo ngano. 
Wakati wa kuvuna wataweka ngano ghalani, 
illakini magugu watachomeka moto. Shamba 
hilo lifananalo na Kanisa na yatakayokuwa mwisho 
ajapo Isa kuuamua ulimwengu. Atapeleka mala- 
ika yake wakusanya watu wake washinda naye 
hatta milele, lakini wabaya watafukuzwa katika 
ufalme wa Masiha. Wamechagua Sheitani mahali 
pake Masiha kuwa bwana wao, watafuatana naye 
mpaka ufalme wake wa gizani. Wakati wa ubatizo 
wenu mmeingia katika ufalme wake Masiha—ndio 
Kanisa lake, Killa mtu amefanywa na Muungu wa 
nyumba yake, akawafanya watoto wake, akawapa 


Google 


1600 MATENDO YA MITUME KWA WATOTO. 


Roho yake Mtakatifu. Isa akaahidi kuwaokoa 
wakidumu kuwa asikari na watumwa wake waamini. 
Mmeahidi kumtwaa Isa, Isa peke yake kuwa Bwa- 
na na Mwenyi yenu, kumpenda kumtii siku zote 
za maisha yenu. Mmeahidi mtapigana nao wale 
mabwana wabaya watatu: ulimwengu, na mwili, na 
Sheitani. Mkipigana nao mtapewa nguvu na Isa 
wapate kuwashinda. Yeye atakuwa amiri yenu 
mtashinda madui yenu yote kwa nguvu yake Yeye. 


PRINTED BY WILLIAM CLOWES AND SONS, LIMITED, 
LONDON AND BECCLES. 


Google 










This book should be returned to 
the Library on or before the last date 
stamped below. 

A fine of five cents a aay: is incurred 
by retaining it beyond the specified 
time. 
= Please return promptly. 

















Origipal from 


Digitized by |] , a = 
ities by GOC gle " HARVARDJUNIVERSITY 


